NOTENDAHANDBÓK 


Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


LEYFISYFIRLÝSING Við, NOKIA CORPORATION lýsum því yfir og ábyrgjumst að framleiðsluvaran RH-29 er í samræmi við eftirfarandi samþykkt: 
1999/5/EC. Eintak af yfirlýsingu um samkvæmni er að finna á slóðinni http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. 


Copyright © 2004 Nokia. Öll réttindi áskilin. 
Hvers konar afritun, yfirfærsla, dreifing eða varðveisla á hluta skjals þessa eða skjalsins alls er óheimil nema að fyrir fram fengnu skriflegu samþykki Nokia. 
Nokia, Nokia Connecting People, N-Gage og QD Nokia eru skrásett vörumerki Nokia Corporation. Önnur vöruheiti eða heiti fyrirtækja sem nefnd eru hér geta verið vörumerki 
eða vöruheiti viðkomandi eigenda. 
Nokia tune er vörumerki Nokia Corporation. 


This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. 


Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. 
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. 
Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other 
patents pending. 
Hi/fn ®, LZS ®,©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. 
Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. 
m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com) 
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. 
Nokia framfylgir stefnu sem felur í sér stöðuga þróun. Nokia áskilur sér rétt til að gera breytingar og úrbætur á hvers konar vöru sem getið er í þessu skjali án undangenginnar 
tilkynningar. 
Nokia ber undir engum kringumstæðum ábyrgð á tapi gagna eða tekjutapi og ekki á beinu eða óbeinu tjóni, þar á meðal útlögðum kostnaði, tekjutapi eða missi ágóða, 
af hvaða orsökum sem tjón kann að vera. 
Inntak þessa skjals er afhent „eins og það kemur fyrir“. Umfram það, er lög áskilja, er engin ábyrgð veitt, hvorki berum orðum eða undirskilin, á nákvæmni, áreiðanleika eða 
inntaki þessa skjals, á það meðal annars, en ekki eingöngu, við um söluhæfni eða ábyrgð á að varan hentl tiltekinni notkun. Nokia áskilur sér rétt til að endurskoða skjalið 
eða draga það tilbaka hvenær sem er án undangenginnar tilkynningar. 
Birgðir á tilteknum vörum geta verið breytilegar eftir svæðum. Vinsamlegast kannaðu málið hjá næsta söluaðila Nokia. 
Útflutningstakmarkanir 
Tæki þetta kann að innihalda vörur, tækni eða hugbúnað sem lýtur útflutningslögum og reglugerðum í Bandaríkjunum og öðrum löndum. Breytingar á flutningsleiðum sem 
ekki samræmast lögum eru óheimilar. 


9311165 
UTGAFA 2 IS 


3 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Efnisyfirlit 


ÖRYGGISATRIÐI ......................................... 7 


Tækið tekið í notkun ..............................10 
SIM-korti og rafhlöðu komið fyrir..................................10 
Rafhlaðan hlaðin .................................................................12 
Kveikt á leikjatölvunni........................................................12 
Takkar og hlutar...................................................................13 
Um skjáinn.....................................................................14 
Takkalás ..........................................................................14 
Minniskort eða leikjakort sett í .......................................14 
Minniskort tekið úr .............................................................15 
Leikur spilaður......................................................................16 
Orkusparnaður meðan leikið er ...............................16 
Hefja leik með mörgum leikmönnum ...................16 
Leikjastjórnandi - Stjórna gögnum leikja .....................16 
Öryggisafritun og endurheimt leikjagagna...........17 
N-Gage Arena ræsirinn.....................................................17 
Áður en N-Gage Arena ræsirinn er notaður ........18 
Tenging við N-Gage Arena........................................18 
Skráning og innskráning............................................19 
Uppfærsla N-Gage Arena ræsisins..........................19 
Hjálp........................................................................................19 
Ábendingar fyrir árangursríka notkun...........................20 


Leikjatölvan þín....................................... 21 
Sérsnið fyrir leikjatölvuna þína .......................................21 
Flýtivísar í biðham...............................................................21 
Mikilvægir vísar í biðham .................................................22 
Minnisstjórnun.....................................................................23 
Minnisnotkun skoðuð.................................................23 
Gögnum eytt úr minni................................................23 
Verkfæri fyrir minniskort...................................................24 
Minniskort forsniðið...................................................25 
Öryggisafritun og endurheimt upplýsinga............25 
Minniskortinu læst......................................................25 
Hljóðstyrkur ..........................................................................26 


Sími .......................................................... 27 
Hringt......................................................................................27 
Símanúmer hraðvalið.................................................28 
Símafundi komið á (Netþjónusta)...........................28 
Hringingu svarað eða hafnað..........................................28 
Biðþjónusta fyrir símtöl (Netþjónusta)..................29 
Valkostir meðan á símtali stendur..........................29 
Símtöl flutt (Netþjónusta).........................................30 
Notkunarskrá - Símtalaskrá og 
almenn notkunarskrá .........................................................30 
Skrá yfir nýlegar hringingar......................................31 


4 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Lengd símtals................................................................31 
Hringikostnaður (Netþjónusta)................................31 
GPRS-gagnamælir.......................................................32 
Almenna notkunarskráin skoðuð ............................32 
Stillingar notkunarskrár.............................................33 
SIM-skrá og önnur SIM-þjónusta...................................34 


Stillingar...................................................35 
Stillingum breytt..................................................................35 
Tækjastillingar......................................................................35 
Almennar........................................................................35 
Biðhamur........................................................................36 
Skjár.................................................................................36 
Stillingar f. hringingu.........................................................36 
Tengistillingar.......................................................................38 
Um gagnatengingar og aðgangsstaði....................38 
Aðgangsstaður búinn til............................................39 
Aðgangsstaðir...............................................................39 
GPRS................................................................................42 
Gagnasending...............................................................42 
Dagur og tími........................................................................42 
Öryggi .....................................................................................43 
Tæki og SIM...................................................................43 
Vottorðastjórnun .........................................................45 
Útilokanir (Netþjónusta)....................................................46 
Net...........................................................................................47 
Stillingar fyrir aukahluti....................................................47 


Tengiliðir (Símaskrá) ...............................48 
Vistun nafna og númera - Spjöld tengiliða 
búin til og þeim breytt.......................................................48 
Tengiliðir afritaðir á milli SIM-korts 
og minnis tækisins..............................................................49 
Tengja hringitón við spjald tengiliðar eða hóp...........49 
Raddstýrð hringing.............................................................50 
Raddmerki bætt við símanúmer..............................50 
Hringt með því að bera fram raddmerki...............50 
Hópar tengiliða búnir til ...................................................51 
Meðlimir fjarlægðir úr hóp.......................................51 


Myndir ......................................................52 
Myndir - Skoða myndir .....................................................52 
Skjámynd...............................................................................52 
Stillingum Skjámynda breytt....................................53 
Myndspilari...........................................................................53 
Móttaka myndinnskota í skilaboðum....................54 


Skilaboð....................................................55 
Að skrifa texta .....................................................................56 
Hefðbundin textaritun...............................................56 
Sjálfvirk ritun - Orðabók ...........................................57 
Afrita texta á klemmuspjald.....................................58 
Rita og senda skilaboð.......................................................59 
Nauðsynlegar stillingar 
fyrir margmiðlunarboð...............................................61 
Nauðsynlegar stillingar tölvupósts.........................61 


5 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Innhólf - móttaka skilaboða.............................................61 
Móttaka margmiðlunarhluta....................................62 
Móttaka táknmynda, tóna, viðskiptakorta, 
dagbókarfærslna og stillinga....................................62 
Móttaka þjónustuboða...............................................63 
Mínar möppur.......................................................................63 
Pósthólf ..................................................................................63 
Pósthólfið opnað..........................................................64 
Tölvupóstboð sótt úr pósthólfinu............................64 
Tölvupósti eytt..............................................................65 
Tenging rofin við pósthólfið .....................................66 
Úthólf - Skilaboð sem bíða sendingar...........................66 
Skilaboð á SIM-korti skoðuð............................................66 
Endurvarpi (sérþjónusta)....................................................67 
Þjónustuskipun ritill ...........................................................67 
Stillingar skilaboða .............................................................67 
Stillingar fyrir textaboð .............................................67 
Stillingar fyrir margmiðlunarboð ............................68 
Stillingar fyrir tölvupóst.............................................70 
Stillingar þjónustuboða..............................................71 
Stillingar fyrir endurvarpa (sérþjónusta)...............72 
Stillingar fyrir möppuna Annað...............................72 


Snið...........................................................73 
Sniðinu breytt.......................................................................73 
Sniðum breytt.......................................................................74 


Dagbók og Minnislisti............................. 75 
Dagbókaratriði búin til ......................................................75 
Dagbókaryfirlit .....................................................................76 
Minnislisti - Verkefnalisti .................................................76 


Önnur forrit............................................. 78 
Reiknivél.................................................................................78 
Tónsmiður..............................................................................78 
Umreiknari - umreiknun mælieininga...........................79 
Grunngjaldmiðill og gengisskráning skilgreind...80 
Punktar...................................................................................80 
Klukka.....................................................................................81 
Vekjari stilltur...............................................................81 
Upptökutæki.........................................................................81 
Flýtival....................................................................................82 
Flýtivísum bætt við .....................................................82 


Vefurinn................................................... 83 
Undirstöðuatriði varðandi aðgang að vefnum ...........83 
Tekið við stillingum í textaboðum..........................83 
Stillingarnar færðar inn handvirkt..........................83 
Bókamerkjaskjár...................................................................84 
Tengingu komið á................................................................84 
Öryggi tengingar..........................................................84 
Vafrað.....................................................................................85 
Tenging rofin ........................................................................85 
Skyndiminnið hreinsað...............................................86 
Vefstillingar...........................................................................86 


6 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Forrit og Stjórnandi.................................87 
Leiðbeiningar um uppsetningu 
forrita og hugbúnaðar .......................................................87 
Forrit (Java™) .......................................................................88 
Forrit sett upp...............................................................88 
Aðalskjár Forrita...........................................................88 
Stillingar Forrita...........................................................89 
Stjórnandi – Að setja upp og fjarlægja forrit..............89 
Hugbúnaður settur upp .............................................89 
Hugbúnaður fjarlægður.............................................90 


Tengingar..................................................91 
Bluetooth-tenging ..............................................................91 
Bluetooth-stillingar ....................................................91 


Gögn send um Bluetooth..........................................92 
Pöruð tæki.....................................................................93 
Móttaka gagna um Bluetooth.................................94 
Slökkt á Bluetooth ......................................................94 
Tengst við tölvu um Bluetooth........................................94 
Notkun geisladisksins.................................................94 


Upplýsingar um rafhlöðu ........................95 
Hleðsla og afhleðsla...........................................................95 


UMHIRÐA OG VIÐHALD ..........................95 


VIÐBÓTARÖRYGGIS-UPPLÝSINGAR.......96 


Atriðaskrá.............................................. 100 


7 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


ÖRYGGISATRIÐI 


Lesið þessar einföldu leiðbeiningar. Það getur verið 
hættulegt eða varðað við lög að fylgja þeim ekki. Lesa skal 
alla notendahandbókina til að fá nánari upplýsingar. 


KVEIKT Á TÆKINU AF ÖRYGGI Ekki má 
kveikja á tækinu á stöðum þar sem notkun 
þráðlausra síma er bönnuð eða þar sem hún 
kann að valda truflun eða hættu. 


UMFERÐARÖRYGGI GENGUR FYRIR Fara 
skal að öllum gildandi lögum. Við akstur skal 
ætíð skal hafa hendur frjálsar til að stýra 
ökutækinu. Umferðaröryggi skal ganga fyrir í 
akstri. 


TRUFLUN Öll þráðlaus tæki geta verið næm 
fyrir truflunum. Það getur aftur haft áhrif á 
notagildi þeirra. 


SLÖKKT SKAL Á SÍMANUM Á 
SJÚKRASTOFNUNUM Virða skal allar 
takmarkanir. Slökkt skal á tækinu nálægt 
lækningabúnaði. 


SLÖKKT SKAL Á SÍMANUM Í FLUGVÉLUM 
Virða skal allar takmarkanir. Þráðlaus tæki 
geta valdið truflunum í flugvélum. 


SLÖKKT SKAL Á SÍMANUM ÁÐUR EN 
ELDSNEYTI ER TEKIÐ Ekki má nota tækið 
nærri eldsneytisdælu. Ekki heldur í námunda 
við eldsneyti eða efnaafurðir. 


SLÖKKVT SKAL Á SÍMANUM ÞAR SEM 
VERIÐ ER AÐ SPRENGJA Virða skal allar 
takmarkanir. Ekki má nota tækið þar sem 
spreningar fara fram. 


NOTIST AF SKYNSEMI Notist aðeins í 
eðlilegri stöðu eins og lýst er í leiðbeiningum 
með vörunni. Forðast skal óþarfa snertingu við 
loftnetið. 


FAGÞJÓNUSTA Aðeins fagfólk má setja upp 
eða gera við þessa vöru. 


AUKAHLUTIR OG RAFHLÖÐUR Aðeins má 
nota samþykkta aukahluti og rafhlöður. Ekki 
má tengja saman ósamhæf tæki. 


VATNSHELDNI Tækið er ekki vatnshelt. Halda 
skal því þurru. 


ÖRYGGISAFRIT Muna skal að taka öryggisafrit 
eða halda skrá yfir allar mikilvægar 
upplýsingar. 


8 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


TENGING VIÐ ÖNNUR TÆKI Þegar tækið er 
tengt öðru tæki skal lesa vandlega notenda- 
handbók með því, einkum öryggisleiðbeiningar. 
Ekki má tengja saman ósamhæf tæki. 


NEYÐARSÍMTÖL Ganga skal úr skugga um að 
kveikt sé á hringiaðgerðinni í símanum og hún 
sé virk. Styðja skal á 
eins oft og þarf til 
að hreinsa skjáinn og hverfa aftur að 
upphafsskjánum. Neyðarnúmerið er valið, 
síðan er stutt á 
. Gefa skal upp 
staðarákvörðun. Ekki má slíta símtali fyrr en að 
fengnu leyfi til þess. 


UM TÆKIÐ 


Þráðlausa tækið sem lýst er í þessari handbók er samþykkt 
til notkunar á EGSM 900 og GSM 1800 símkerfunum. 
Þjónustuveitan gefur nánari upplýsingar um netkerfi. 


Hlíta skal öllum lögum og virða einkalíf og lögvarin réttindi 
annarra við alla notkun þessa tækis. 


Viðvörun: Við notkun allra aðgerða í þessu tæki, 
annarra en vekjara, þarf að vera kveikt á tækinu. 
Ekki skal kveikja á tækinu á stöðum þar sem 
notkun þráðlausra tækja getur valdið truflun eða 
hættu. 


Sérþjónusta 


Ef nota á símann verður áskrift að þjónustuveitu fyrir 
þráðlausa síma að vera fyrir hendi. Margar aðgerðir í þessu 
tæki eru háðar því að aðgerðir í þráðlausa símkerfinu virki. 
Þessi sérþjónusta er hugsanlega ekki fyrir hendi í öllum 
símkerfum eða semja getur þurft við þjónustuveituna áður en 
hægt er að nota sérþjónustu. Þjónustuveitan getur þurft að 
gefa viðbótarfyrirmæli um notkun og útskýra hvaða gjöld eiga 
við. Sum netkerfi geta verið með takmörkunum sem hafa 
áhrif á hvernig hægt er að nota sérþjónustu. Sum símkerfi 
styðja t.d. ekki alla séríslenska bókstafi og/eða þjónustu. 


Þjónustuveitan kann að biðja um að tilteknar aðgerðir séu 
hafðar óvirkar eða ekki gerðar virkar í tækinu. Ef svo er 
birtast þær ekki í valmynd tækisins. Þjónustuveitan gefur 
nánari upplýsingar. 
Aukahlutir, rafhlöður og 
hleðslutæki 


Athuga ber tegundarnúmer hleðslutækja áður en þau eru 
notuð með þessu tæki. Þetta tæki er ætlað til notkunar 
með hleðslutækjunum ACP-12 og LCH-12. 


Viðvörun: Aðeins skal nota rafhlöður, 
hleðslutæki og aukahluti sem Nokia hefur 
samþykkt til nota með þessari tilteknu tegund. Ef 
notaðar eru aðrar gerðir gæti öll ábyrgð og 
samþykki fallið niður og slíkri notkun getur fylgt 
hætta. 


9 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Seljandi símans veitir upplýsingar um framboð á 
samþykktum aukahlutum. Þegar aukahlutur er tekinn úr 
sambandi skal taka í klóna, ekki leiðsluna. 


Í tækinu og aukahlutum þess geta verið litlir hlutir. Þá skal 
geyma þar sem lítil börn ná ekki til. 


Tækið tekið í notkun 


10 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Tækið tekið í notkun 


SIM-korti og rafhlöðu komið fyrir 


Til athugunar: Áður en hulstrið er fjarlægt skal alltaf slökkva á tækinu og aftengja 
hleðslutækið og önnur tæki. Ávallt skal geyma og nota tækið með áföstum 
hulstrum. 


Öll SIM-kort skal geyma þar sem lítil börn ná ekki til. Upplýsingar um framboð og notkun 
þjónustu fyrir SIM-kort fást hjá söluaðila þess. Þetta getur verið þjónustuveitan, 
símafyrirtækið eða annar söluaðili. 


1 Bakhlið leikjatölvunnar er snúið upp, stutt á opnunarhnappinn (1) og hliðinni rennt í 
stefnu örvarinnar. 


2 Haldarinn fyrir SIM-kortið er opnaður með því að renna honum í stefnu örvarinnar (2) 
og lyfta honum upp (3). 


Tækið tekið í notkun 


11 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


3 SIM-kortinu er komið fyrir í haldaranum (4). Ganga þarf úr skugga um að skáhornið á 
SIM-kortinu snúi upp í haldaranum og að gyllti snertiflöturinn á því snúi að tengjum 
tækisins. 


4 Haldarinn fyrir SIM-kortið er settur niður (5) og hann látinn smella í lás (6). 


5 Rafhlöðunni er komið 
fyrir (7). 


6 Bakhliðin er sett aftur á. 


Tækið tekið í notkun 


12 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Rafhlaðan hlaðin 


1 Opnið lokið sem er merkt með 
. Straumsnúran er tengd við leikjatölvuna (8). 
2 Hleðslutækið er tengt við rafmagn. Hleðsluvísirinn fer á hreyfingu. Hægt er að nota 
leikjatölvunna á meðan hún er í hleðslu. Hafi rafhlaðan tæmst alveg geta liðið nokkrar 
mínútur þar til hleðsluvísirinn birtist. 
3 Þegar rafhlaðan er fullhlaðin hættir vísirinn að hreyfast. Hleðslutækið er fyrst tekið úr 
sambandi við leikjatölvuna og síðan úr innstungunni. 


Kveikt á leikjatölvunni 


• 
Stutt er á rofann 
(9) og honum haldið niðri. 


Ef krafist er PIN-númers er það fært inn (birtist sem ****) og stutt á 
Í lagi. PIN- 
númerið fylgir yfirleitt SIM-kortinu. 


Ef krafist er læsingarnúmers er það fært inn (birtist sem *****) og stutt á 
Í lagi. 
Upphaflega stillingin á læsingarnúmerinu er 12345. Sjá Tæki og SIM, bls. 43. 


Í tækinu er innbyggt loftnet. Til athugunar: Forðast skal óþarfa snertingu 
við loftnetið þegar kveikt er á tækinu, eins og gildir um öll önnur tæki sem 
senda frá sér útvarpsbylgjur. Snerting við loftnetið hefur áhrif á 
móttökuskilyrði og getur valdið því að tækið noti meiri sendiorku en 
nauðsynlegt er. Ef forðast er að snerta loftnetssvæðið meðan tækið er 
notað, virkar loftnetið betur og rafhleðslan endist lengur. 


VENJULEG STAÐA: Halda skal tækinu þannig að loftnetið vísi upp og aftur 
fyrir öxlina. 


Tækið tekið í notkun 


13 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Takkar og hlutar 
1 Á hlið tækisins er hljóðnemi. 
2 
Stýritakki fyrir leiki og tilfærslu. 
3 
Með Í lagi-takkanum er valið, 
samþykkt og virkjað. 
4 
Valmyndartakkinn opnar 
aðalvalmyndina. 
5 Á bakhlið tækisins er hátalari. 
6 Rauf fyrir minniskort og leikjakort. 
7 
og 
eru helstu leikjatakkar. 
8 
rofinn er á hliðinni. 
9 Heyrnartól. 
10 
Með ritfærslutakkanum er 
opnaður listi með skipunum þegar 
breyta á texta, s.s. Afrita, Klippa úr 
og Líma. 
11 
Hreinsitakki til að eyða texta 
og atriðum. 
12 Tengi fyrir hleðslutæki. 
13 Tengi fyrir höfuðtól. 
Viðvörun: Þegar höfuðtól er 
notað getur það valdið því að 
umhverfishljóð heyrist síður. Ekki 
skal nota höfuðtól við aðstæður 
þar sem þetta getur valdið hættu. 


Tækið tekið í notkun 


14 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Um skjáinn 


Hugsanlegt er að nokkrir daufir, upplitaðir eða skærir punktar birtist á skjánum. Þetta er 
einkennandi fyrir skjái af þessari gerð. Á einstaka skjám geta verið dílar eða punktar sem 
er ýmist kveikt eða slökkt á. Hér er ekki um galla á tækinu að ræða. 


Takkalás 


Takkalásinn er notaður til að hindra að óvart sé stutt á takkana. 
• 
Læsing: Stutt er á 
og 
í biðham. Þegar takkarnir eru læstir birtist 
á 
skjánum. 
Ábending! Stutt er 
einu sinni á 
, valið 
Læsa tökkum og stutt á Í 
lagi. 


• 
Opnun: Stutt er á 
og 
. 
Hafi notandi heimilað að leikir hefjist sjálfkrafa er takkalásinn sjálfkrafa tekinn af þegar 
leikjakort er sett í leikjatölvuna. 


Þegar takkalásinn er á getur samt verið hægt að hringja í opinbera neyðarnúmerið sem er 
forritað í tækið. Neyðarnúmerið er valið og síðan er stutt á 
. 


Minniskort eða leikjakort sett í 


Öll leikja- og minniskort skal geyma þar sem lítil börn ná ekki til. 


Aðeins skal nota samhæf margmiðlunarkort (MMC) með þessu tæki. Önnur minniskort, svo 
sem Secure Digital (SD) kort, passa ekki í raufina fyrir MMC-kortið og eru ekki samhæf 
þessu tæki. Notkun ósamhæfs minniskorts getur skemmt minniskortið og einnig tækið, og 
gögn sem eru geymd á ósamhæfa kortinu geta skaddast. 


Hægt er að kaupa fjölda N-Gage leikja fyrir leikjatölvuna. N-Gage leikirnir eru hver á sínu 
minniskorti (MMC) sem aðeins er hægt að lesa. Gögn tengd leikjum, eins og stigatöflur, eru 
vistaðar í minni leikjatölvunnar, en ekki á N-Gage leikjakortinu. Upplýsingar um framboð á 
leikjum fást hjá viðurkenndum söluaðila Nokia leikja eða á www.n-gage.com. 


Tækið tekið í notkun 


15 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Hægt er að kaupa samhæf „flash“ minniskort (MMC) til að fá meira geymslurými. Sjá 
Verkfæri fyrir minniskort, bls. 24. 


1 Kortaraufin er opnuð (1). 
2 Minnis- eða leikjakort er sett í tækið (2). Hafa ber í huga að þegar leikja- eða minniskort 
er sett í tækið er öllum opnum forritum tækisins lokað. 
3 Kortaraufinni er lokað. 
Ábending! Ef þú vilt 
ekki að leikur ræsist 
sjálfkrafa þegar leikjakort 
er sett í leikjatölvuna 
skaltu fara í Verkfæri→ 
Stillingar→ Tæki→ 
Almennar og stilla 
Sjálfvirk leikjaræsing á 
Óvirk. 
Þegar leikjakort er sett í hefst leikurinn sjálfkrafa. Leikjatákninu er einnig sjálfkrafa bætt 
við sem síðasta atriði í aðalvalmynd. Gögn sem eru vistuð á minniskorti eru auðkennd með 
í mismunandi forritum. 


Minniskort tekið úr 


Ábending! Á 
www.n-gage.com er hægt 
að fá nánari upplýsingar 
um fáanlega leiki og sækja 
þjónustustillingar fyrir 
leiki. 


Mikilvægt: Ekki má fjarlægja kortið í miðri aðgerð þegar 
blikkar í efra horni 
skjásins hægra megin. Sé kortið fjarlægt í miðri aðgerð getur það valdið skemmdum 
á minniskortinu og tækinu og gögn sem eru vistuð á kortinu gætu skemmst. 


1 Stutt er á 
og valið Fjarl. minniskort (aðeins tiltækt ef minniskort hefur verið sett í). 
2 Beðið er þar til Nú er hægt að fjarlægja minniskortið birtist og kortið þá fjarlægt. 


Tækið tekið í notkun 


16 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Leikur spilaður 


Leikjakort sett í, sjá Minniskort eða leikjakort sett í, bls. 14. Leikurinn hefst sjálfkrafa og 
takkalásinn er tekinn af. 


Til athugunar: Hætta verður leik og loka honum áður en leikjakortið er tekið úr 
leikjatölvunni. 


Ábending! Þegar 
leikjakort hefur verið sett í 
er stutt á 
í biðham til 
að hefja leik. 


Hægt er að nota aðalleikjatakkana 
og 
til að spila leiki. Hægt er að nota aðra 
takka í sumum leikjum. Nánari upplýsingar eru í leiðbeiningunum sem fylgja með leiknum. 


Til athugunar: Leikjaspilun tekur orku og skerðir notkunartíma leikjatölvunnar. 


Orkusparnaður meðan leikið er 


• 
Birtustig skjásins er minnkað með því að styðja á 
og fara í Verkfæri→ 
Stillingar→ Tæki→ Skjár→ Skjábirta. Valið er Valkostir→ Breyta. 
• 
Með höfuðtólinu er hlustað á tónana í leiknum á meðan spilað er. 
• 
Slökkva skal á Bluetooth-tengingu þegar hún er ekki í notkun. 


Hefja leik með mörgum leikmönnum 


Valkostir á aðalskjá 
Leikjastjórnanda: 
Upplýsingar skrár, Eyða, 
Öryggisafrit, Endursetja 
frá korti, Merkja/ 
Afmerkja, Stillingar, 
Hjálp, og Hætta. 


Suma leiki er hægt að spila við tvo eða fleiri leikmenn sem hafa sama leik á samhæfu tæki. 
Leikið er með Bluetooth-tengingu. Áður en margra manna leikur er spilaður skal gæta að 
því að Bluetooth-stillingar tækjanna séu samhæfar. Sjá Bluetooth-tenging, bls. 91. 
Upplýsingar um hvernig hefja á leikinn, mismunandi leikstig, viðbótaraðgerðir o.s.frv., eru 
í leiðbeiningunum sem fylgja leiknum. 


Leikjastjórnandi - Stjórna gögnum leikja 


Stutt er á 
og valið Verkfæri→ Leikjastj. til að skoða og stjórna skrám sem tengjast 
leikjum. Til að losa um minni er hægt að eyða skrám sem ekki eru lengur nauðsynlegar, sem 
og til að endurheimta og taka öryggisafrit af skrám á og af minniskorti. 


Tækið tekið í notkun 


17 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Gerðir leikjaskráa: 
Leikjagögn - Skrár sem 
eru nauðsynlegar til að 
spila leik, t.d. hljóðskrár 
leiks. 
Viðaukar leiks - 
Valkvæmar leikjaskrár, 
t.d. aukaborð. 
Gögn notanda - Skrár sem 
voru vistaðar þegar leikur 
var spilaður, t.d. hæstu 
stig og áfangar sem 
náðust. 


• 
Til að skoða upplýsingar um gagnaskrár, líkt og um gerð þeirra og stærð, er skrunað að 
æskilegri skrá og valið Valkostir→ Upplýsingar skrár, eða stutt á 
og 
til að 
skruna um upplýsingarnar. 
• 
Til að eyða skrá er skrunað að skránni og valið Valkostir→ Eyða. 
• 
Til að breyta útliti Leikjastjórnanda, og til að skilgreina hvernig skrám er raðað og þær 
flokkaðar, er stutt á Valkostir→ Stillingar. 


Öryggisafritun og endurheimt leikjagagna 


• 
Til að taka öryggisafrit af leikjagögnum sem eru á minni leikjatölvunnar og setja það á 
minniskort er skrunað að þeirri skrá sem taka á öryggisafrit af og valið Valkostir→ 
Öryggisafrit. 
• 
Til að endurheimta leikjagögn af minniskortinu yfir í minni leikjatölvunnar skal velja 
Valkostir→ Endursetja frá korti. Skrunað er að skránni sem ætlunin er að 
endurheimta og valið Valkostir→ Endursetja. 
Ábending! Hægt er að taka öryggisafrit af leikjaskrám á minniskort, líkt og af hæstu 
stigum, og svo að nota aðgerð endurheimtar til að afrita skrárnar yfir í annað 
samhæft tæki. 


Höfundarréttarvörn getur komið í veg fyrir afritun, breytingar, flutning eða framsendingu 
ákveðinna mynda, hringitóna og annars efnis. 


Ábending! Frekari 
upplýsingar um N-Gage 
Arena, þ.m.t. um leiki, 
athafnir og aðstoð, má 
finna á 
http://arena.n-gage.com. 


Verndaðar skrár eru merktar sem Ekki færanlegt í upplýsingum skránna og þær er ekki hægt 
að nota í öðrum tækjum. Færanlegt skrár er hægt að nota í öðrum samhæfum tækjum. 


N-Gage Arena ræsirinn 


N-Gage Arena ræsirinn er forrit sem veitir aðgang að N-Gage Arena samfélaginu beint úr 
leikjatölvunni. Meðlimir N-Gage Arena samfélagsins geta haft samskipti hver við annan, 
hlaðið niður sérefni, skoðað víðtækar stigatöflur, tekið þátt í mótum, fengið fréttir um leiki 
og samfélagið o.fl. 


Tækið tekið í notkun 


18 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Áður en N-Gage Arena ræsirinn er notaður 


Nauðsynlegt er að vera áskrifandi að GPRS-þjónustu til að geta notað N-Gage Arena 
ræsinn. Símafyrirtækið eða þjónustuveitan gefa upplýsingar um framboð og áskrift að 
GPRS-þjónustu. Hafa ber í huga að GPRS-tengingar og flutningar kunna að kosta 
sérstaklega. 


Ábending! Til að 
prófa aðgangsstaðina eða 
til að skilgreina stillingar 
aðgangsstaðar, skal styðja 


á 
og velja Verkfæri→ 
Stillingar→ Samband→ 
Aðgangsstaðir. 


Nauðsynlegt er að hafa internetaðgangsstað (IAP) skilgreindan í leikjatölvunni. Stillingar 
internetaðgangsstaðar kunna að berast í sérstökum textaboðum frá símafyrirtækinu eða 
þjónustuveitunni. Einnig má slá stillingarnar inn handvirkt. Þjónustuveitan kann einnig að 
hafa forstillt internetaðgangsstað í leikjatölvunni. 


Þú getur pantað stillingar internetaðgangsstaða, sem og WAP-, MMS- og 
tölvupóststillingar á þjónustuhluta N-Gage vefsíðunnar, http://support.n-gage.com/. 
Stillingar verða sendar í leikjatölvuna sem textaboð. Fylgdu leiðbeiningunum í 
skilaboðunum til að vista stillingarnar. Tenglar á N-Gage vefsíður á hinum ýmsu 
tungumálum má nálgast á http://www.n-gage.com/select.html. 


Tenging við N-Gage Arena 


Þrjár leiðir eru til að tengjast við N-Gage Arena: 
• 
Notaðu N-Gage Arena ræsinn í leikjatölvunni þinni. Styddu á 
og veldu N-Gage 
Arena. 
• 
Með samhæfri tölvu. Farið er á N-Gage Arena vefsetrið http://arena.n-gage.com. 
• 
Á meðan N-Gage Arena leikur er spilaður. Valið er N-Gage Arena í leikjavalmyndinni. 


N-Gage Arena ræsirinn og vefsetrið veita aðgang að öllum aðgerðum og athöfnum sem 
bjóðast á N-Gage Arena. Leikjavalmyndirnar veita aðgang að aðgerðum og efni sem er 
sérsniðið að þeim leik sem leikinn er. 


Tækið tekið í notkun 


19 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Skráning og innskráning 


Til að nota aðgerðir og taka þátt í athöfnum N-Gage Arena þarf notandinn að skrá sig sem 
meðlim N-Gage Arena samfélagsins. Skráning og stofnun innskráningarreiknings er bæði 
möguleg á vefsetrinu um tölvu og með því að nota N-Gage Arena ræsi leikjatölvunnar. 
Meðan á skráningu stendur þarf að velja notandanafn og lykilorð. Þegar notandinn hefur 
skráð sig sem meðlim getur hann notað notandanafnið og lykilorðið til að skrá sig inn á 
N-Gage Arena. 


Uppfærsla N-Gage Arena ræsisins 


Uppfærslur fyrir N-Gage Arena ræsinn eru gefnar út reglulega. Í hvert sinn sem tengst er 
N-Gage Arena með leikjatölvunni kannar forritið hvort uppfærslur eru fáanlegar. Ef 
uppfærsla er í boði er notandinn spurður hvort hann vilji hlaða henni niður. Sumar 
uppfærslur fyrir N-Gage Arena ræsinn eru nauðsynlegar á meðan aðrar eru valkvæmar. 


Til athugunar: Ef notandinn samþykkir ekki að hlaða niður nauðsynlegri uppfærslu 
getur hann ekki lengur notað N-Gage Arena ræsinn. 


Hjálp 


Leikjatölvan er með hjálparaðgerð sem hægt er að opna í öllum forritum með því að velja 
Valkostir→ Hjálp. 


Dæmi: Til að skoða leiðbeiningar um hvernig á að búa til tengiliðaspjald: byrjað er 
á því að búa til tengiliðaspjald og valið Valkostir→ Hjálp. Á meðan verið er að lesa 
leiðbeiningarnar er hægt að skipta á milli Hjálpar og forritsins sem er opið í 
bakgrunni með því að styðja á 
takkann og halda honum niðri. Hægt er að opna 
sama efni í Hjálp þegar stutt er á 
og farið í Önn. forrit→Hjálp→ Tengiliðir→ 
Búa til tengiliðaspjöld. 
Mynd 1 Hjálp í tækinu. 


Tækið tekið í notkun 


20 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Ábendingar fyrir árangursríka notkun 


• 
Skipt er á milli opinna forrita með því að styðja á 
og halda honum niðri. Sjá 
mynd 2. 


Til athugunar: Ef minni er orðið lítið er hugsanlegt að leikjatölvan loki 
einhverjum forritum. Leikjatölvan vistar öll óvistuð gögn áður en forritinu er 
lokað. 
• 
Atriði eru merkt með því að skruna að þeim og styðja samtímis á 
og 
. 
• 
Mörg atriði eru merkt með því að styðja á 
, halda honum inni og styðja um leið 
á 
eða 
. Gátmerki er sett við atriðin sem voru valin. Vali er lokið með því að 
stöðva skrunið með 
og sleppa síðan 
. Þegar öll þau atriði sem óskað er eftir 
hafa verið valin er hægt að færa þau eða eyða þeim. 
• 
Þegar stutt er á 
birtist í sumum tilvikum styttri listi með helstu skipunum sem eru 
tiltækar á viðkomandi skjá. 


Mynd 2 Skipt á milli 
forrita 


Leikjatölvan þín 


21 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Leikjatölvan þín 


Sérsnið fyrir leikjatölvuna þína 


• 
Til að breyta myndinni sem birtist sem bakgrunnur í biðham er farið í Verkfæri→ 
Stillingar→ Tæki→ Biðhamur→ Veggfóður og valið Já. Sjá mynd 3. 


• 
Litavali leikjatölvunnar er breytt með því að fara í Verkfæri→ Stillingar→ Tæki→ 
Skjár→ Litaval. 
• 
Til að breyta flýtivísum sem gilda fyrir valtakkana í biðham er farið í Verkfæri→ 
Stillingar→ Tæki→ Biðhamur→ Vinstri valtakki eða Hægri valtakki. Sjá mynd 3. 
• 
Til að breyta stillingum klukkunnar sem birtist í biðham er farið í Verkfæri→ 
Stillingar→ Stillingar dags. og tíma→ Útlit klukku→ Með vísum eða Stafræn. 
• 
Til að breyta opnunarkveðjunni, myndinni eða hreyfimyndinni er farið í 
Verkfæri→ Stillingar→ Tæki→ Almennar→ Opnun.kv. eða táknm.. 
• 
Skjávaranum er breytt með því að fara í Verkfæri→ Stillingar→ Tæki→ 
Skjár→ Skjávari. 
• 
Til að breyta hringitónunum og takkatónunum er farið í Verkfæri→ Snið. Ef valið snið 
er Almennt birtist dagsetningin í upplýsingaröndinni í stað nafns sniðsins. Sjá Snið, 
bls. 73. 
• 
Sérstakur hringitónn er tengdur við ákveðinn vin með því að fara í Tengiliðir. Sjá bls. 49. 
• 
Aðalvalmyndinni er endurraðað með því að fara í aðalvalmynd og velja Valkostir→ 
Færa, Færa í möppu, eða Ný mappa. Hægt er að færa forrit sem eru sjaldan notuð í 
möppur og setja forrit sem eru oft notuð í aðalvalmyndina. 


Flýtivísar í biðham 


• 
Skipt er á milli opinna forrita með því að styðja á 
og halda honum niðri. 
• 
Til að skipta um snið er stutt á 
og sniðið valið. 


Mynd 3 Biðhamur. 


Leikjatölvan þín 


22 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


• 
Tökkunum er læst með því að styðja á 
og 
. 
• 
Þegar leikjakort hefur verið sett í er stutt á 
til að hefja leik. 
• 
Stutt er á 
til að opna lista yfir síðustu númer sem hringt var í. 
• 
Tengingu við vefinn er komið á með því að styðja á 
og halda honum niðri. Sjá 
Undirstöðuatriði varðandi aðgang að vefnum, bls. 83. 


Mikilvægir vísar í biðham 


- Ný skilaboð hafa borist í möppuna Innhólf í Skilaboðum. 


- Raddboð hafa verið móttekin. Sjá Hringt í talhólfið (netþjónusta), bls. 27. 


- Skilaboð bíða sendingar í Úthólfi. Sjá bls. 66. 


- Birtist ef Viðv. um innhringingu er stillt á Án hljóðs og Viðvörunart. f. skilab. á 
Óvirkt. Sjá Snið, bls. 73. 


- Takkar leikjatölvunnar eru læstir. Sjá Takkalás, bls. 14. 


- Vekjarinn er á. Sjá Klukka, bls. 81. 


- Aðeins er hægt að nota línu 2 til að hringja (netþjónusta). 


- Öll símtöl í leikjatölvuna eru flutt í annað númer. Ef um er að ræða tvær símalínur 
er 
vísirinn fyrir símtalsflutning fyrir fyrri línuna, og 
fyrir þá síðari. Sjá Lína í 
notkun (netþjónusta), bls. 37. 


- Verið er að lesa eða skrifa á minniskort. 


eða 
- Höfuðtól eða hljóðmöskvi eru tengd við tækið. 


- Gagnasímtal er virkt. 
- Háhraða gagnasímtal er virkt. 


- Birtist í stað vísis fyrir sendistyrk (í efra horninu vinstra megin í biðham) ef GPRS- 
tenging er virk. Sjá GPRS, bls. 42. 


- Birtist þegar GPRS-tenging er í bið, til dæmis meðan á símtali stendur. 


Leikjatölvan þín 


23 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


- Faxsímtal er virkt. 


- Bluetooth er virkt. Athuga skal að þegar gögn eru flutt um Bluetooth birtist 
. Sjá 
Bluetooth-tenging, bls. 91. 


Minnisstjórnun 


Margar aðgerðir í leikjatölvunni nota minni til að geyma gögn. Þessar aðgerðir eru meðal 
annars leikir, tengiliðir, skilaboð, myndir og hringitónar, dagbók og minnisatriði, skjöl og 
sótt forrit. Það fer eftir því hversu mikið af gögnum hefur þegar verið vistað í minni 
leikjatölvunnar hversu mikið minni er laust. 


Hægt er að vista frekari gögn á minniskorti. Minniskort eru endurskrifanleg og því er bæði 
hægt að vista og eyða gögnum á þeim. Ef minni leikjatölvunnar er orðið lítið er hægt að 
færa einhverjar skrár á minniskort. 


Til athugunar: Ekki er hægt að vista gögn á leikjakortum, þar sem aðeins er hægt 
að lesa af þeim. Leikjakort geyma gögn sem ekki má skrifa yfir. 


Minnisnotkun skoðuð 


Til að skoða hvers konar gögn eru í leikjatölvunni og hversu mikið minni er notað fyrir 
mismunandi gagnaflokka er farið í Verkfæri→ Stjórnandi og valið Valkostir→ Upplýsing. 
um minni→Minni símans. Skrunað er niður að Laust minni til að sjá hversu mikið minni 
er laust í leikjatölvunni. 


Ef minniskort hefur verið sett í leikjatölvuna er farið í Verkfæri→ Minni og valið Valkostir→ 
Upplýsing. um minni til að skoða minnisnotkun og hversu mikið minni er laust á kortinu. 


Gögnum eytt úr minni 


Ef margir leikir eru settir upp eða margar myndir vistaðar getur það tekið stóran hluta af 
tiltæku minni og leikjatölvan birtir skilaboð um að lítið minni sé eftir. Til að auka minnið 


Mynd 4 Minnisnotkun á 
minniskorti. 


Leikjatölvan þín 


24 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


skal flytja einhverja leiki, myndir eða önnur gögn yfir á minniskort. Einnig er hægt að eyða 
atriðum eins og upplýsingum um tengiliði, athugasemdum í dagbókum, teljurum, 
kostnaðarteljurum, stigatölum eða öðrum gögnum sem ekki þarf lengur að nota. Farið er í 
viðkomandi forrit til að fjarlægja gögnin. 


Önnur atriði sem hægt er að eyða til að losa um minni: 
• 
Leikir sem ekki eru notaðir lengur. 
• 
Boð úr möppunum Innhólf, Uppköst og Sent í Skilaboð. 
• 
Sóttur tölvupóstur í minni leikjatölvunnar. 
• 
Vistaðar XHTML eða WML síður og myndir í Myndir. 


Verkfæri fyrir minniskort 


Valkostir á minniskorti: 
Afrita minni tækisins, 
Endurh. frá korti, 
Forsníða minniskort, 
Nafn minniskorts, Setja 
lykilorð, Breyta lykilorði, 
Fjarlægja lykilorð, Taka 
m.kort úr lás, Upplýsing. 
um minni, Hjálp, og 
Hætta. 


Stutt er á 
og valið Verkfæri→ Minni. Meðal annars er hægt að vista sótta leiki og 
forrit á minniskortinu. Einnig er hægt að taka öryggisafrit af upplýsingum úr minni 
leikjatölvunnar og endurheimta upplýsingarnar í leikjatölvunni síðar. Sjá Minniskort eða 
leikjakort sett í, bls. 14 og Minniskort tekið úr, bls. 15. 


Öll minniskort skal geyma þar sem börn ná ekki til. 


Mikilvægt: Ekki má fjarlægja kortið í miðri aðgerð þegar 
blikkar í efra horni 
skjásins hægra megin. Sé kortið fjarlægt í miðri aðgerð getur það valdið skemmdum 
á minniskortinu og tækinu og gögn sem eru vistuð á kortinu gætu skemmst. 


Aðeins skal nota samhæf margmiðlunarkort (MMC) með þessu tæki. Önnur minniskort, svo 
sem Secure Digital (SD) kort, passa ekki í raufina fyrir MMC-kortið og eru ekki samhæf 
þessu tæki. Notkun ósamhæfs minniskorts getur skemmt minniskortið og einnig tækið, og 
gögn sem eru geymd á ósamhæfa kortinu geta skaddast. 


Leikjatölvan þín 


25 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Minniskort forsniðið 


Ábending! Til að 
endurnefna minniskort er 
farið í Minniskort og valið 
Valkostir→ Nafn 
minniskorts. 


Mikilvægt: Þegar minniskort er forsniðið glatast öll gögn á því varanlega. 


Sum minniskort eru forsniðin áður en þau eru seld og önnur þarf að forsníða. Leita skal 
upplýsinga hjá söluaðila um hvort forsníða þurfi minniskortið fyrir notkun. 
• 
Valið er Valkostir→ Forsníða minniskort. Valið er Já til að staðfesta. Þegar forsniði er 
lokið skal færa inn heiti fyrir minniskortið og styðja á Í lagi. 


Öryggisafritun og endurheimt upplýsinga 


• 
Upplýsingar úr minni leikjatölvunnar eru afritaðar á minniskort með því að velja 
Valkostir→ Afrita minni tækisins. 
• 
Ef endurheimta á upplýsingar af minniskortinu í minni leikjatölvunnar skal velja 
Valkostir→ Endurh. frá korti. 


Minniskortinu læst 


Hægt er að stilla inn lykilorð til að verja minniskortið fyrir óleyfilegri notkun. 


Lykilorðið er geymt í leikjatölvunni og ekki þarf að færa það inn aftur á meðan sama 
minniskort er notað í sömu leikjatölvu. Ef nota á minniskortið í annarri leikjatölvu verður 
beðið um lykilorð. 
• 
Valið er Valkostir→ Setja lykilorð, Breyta lykilorði, eða Fjarlægja lykilorð. Við hvern 
valkost verður beðið um að lykilorðið sé slegið inn og staðfest (að hámarki 8 stafir). 
Til athugunar: Þegar lykilorðið hefur verið fjarlægt er minniskortið opnað og hægt 
er að nota það á annarri leikjatölvu án lykilorðs. 


Minniskort opnað 


Ef annað minniskort sem varið er með lykilorði er sett í leikjatölvuna er notandinn beðinn 
um að slá inn lykilorð kortsins. 


• 
Til að opna kortið skal velja Valkostir→ Taka m.kort úr lás. 


Leikjatölvan þín 


26 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Hljóðstyrkur 


Meðan á símtali stendur, eða meðan hlustað er á tón, er hægt að styðja á 
eða 
til 
að auka eða minnka hljóðstyrkinn. 


Hátalarinn gerir það kleift að tala í leikjatölvuna og hlusta úr lítilli fjarlægð án þess að þurfa 
að halda á henni, t.d. með því að hafa hana á borði. Staðsetning hátalarans, sjá Takkar og 
hlutar, bls.13. 


Ef skipta á yfir í hátalarann í miðju símtali er valið Valkostir→ Virkja hátalara. 
Hljóðforrit eins og Tónsmiður og Upptaka nota hátalarann sjálfkrafa. 


Mikilvægt: Ekki má halda leikjatölvunni að eyranu á meðan hátalarinn er í notkun 
þar sem hljóðstyrkurinn getur verið mjög mikill. 


Til að slökkva á hátalaranum meðan á símtali stendur eða verið er að leika tónlist skal 
velja Valkostir→ Virkja símtól. 


Mynd 5 
Upplýsingaröndin sýnir 
að hátalarinn er í 
notkun. 


Sími 


27 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Sími 


Hringt 


Ábending! Til að 
breyta hljóðstyrk meðan á 
símtali stendur er stutt á 
til að auka 
hljóðstyrkinn, og 
til 
að minnka hann. 


1 Í biðham er svæðis- og símanúmer slegið inn. Stutt er á 
til að fjarlægja númer. 
Þegar hringt er á milli landa er stutt tvisvar á 
til að hringja úr landi (táknið + kemur 
í stað aðgangsnúmers fyrir millilandasímtöl) og svo er valið landsnúmer, svæðisnúmer 
án 0 og símanúmer. 
2 Stutt er á 
til að hringja í númerið. 
3 Stutt er á 
til að slíta samtalinu (eða hætta við að hringja). 
Til athugunar: Þegar stutt er á 
er símtali alltaf slitið, þó svo að annað forrit 
sé virkt. 


Ábending! Í biðham er stutt á 
til að opna lista yfir 20 síðustu númer sem 
hringt var í eða reynt var að hringja í. Skrunað er að númerinu sem hringja á í og 
stutt er á 
. 


Ábending! Númeri 
talhólfs er breytt með því 
að styðja á 
og velja 
Verkfæri→ Talhólf og 
velja Valkostir→ Breyta 
númeri. Númerið er fært 
inn (fáanlegt hjá 
þjónustuveitunni) og stutt 
er á Í lagi. 


Hringt með því að nota Tengiliðir 
• 
Stutt er á 
og valið Tengiliðir. Skrunað er að nafninu sem hringja á í. Eða þá að 
fyrstu stafirnir í nafninu eru færðir inn í Leitarsviðið. Listi yfir þá tengiliði sem passa við 
það sem var skrifað birtist. Stutt er á 
til að hringja. 


Hringt í talhólfið (netþjónusta) 
• 
Hringt er í talhólfið með því að styðja á 
og halda honum niðri í biðham. 
Ef leikjatölvan biður um númer talhólfs (fáanlegt hjá þjónustuveitunni) er það fært inn 
og stutt á Í lagi. Sjá einnig Símtöl flutt (Netþjónusta), bls. 30. Mögulegt er að hver lína 
hafi eigið talhólfsnúmer, sjá Lína í notkun (netþjónusta) á bls. 37. 


Sími 


28 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Símanúmer hraðvalið 


1 Stutt er á 
og valið Verkfæri→ Hraðval og símanúmer tengt við einn 
hraðvalstakkanna ( 
- 
). 
er frátekinn fyrir talhólfið. 
2 Farið er í Verkfæri→ Stillingar→ Hringing og Hraðval valið Virkt. 


3 Til að hringja: Í biðham er stutt á hraðvalstakkann og honum haldið niðri þar til 
hringingin hefst. 


Símafundi komið á (Netþjónusta) 


1 Hringt er í fyrsta þátttakanda. 
2 Hringt er í annan þátttakanda með því að velja Valkostir→ Ný hringing. Númerið er 
slegið inn eða leitað að því og stutt á Í lagi. Fyrsta símtalið er sjálfkrafa sett á bið. 
3 Þegar næstu hringingu er svarað er fyrsti þátttakandinn í símafundinum sóttur. Valið 
er Valkostir→ Símafundur. 
• Ef bæta á nýjum þátttakanda í símtalið er 2. liður endurtekinn og síðan valið 
Valkostir→ Símafundur→ Bæta í símafund. Tækið styður símafundi með allt að 
sex þátttakendum, að upphafsmanni meðtöldum. 
• Til að hefja einkasamtal við einn þátttakendanna: Valið er Valkostir→ 
Símafundur→ Einkamál. Skrunað er að viðkomandi þátttakanda og stutt á 
Einkamál. Símafundurinn er settur á bið í leikjatölvunni. Aðrir þátttakendur geta 
haldið símafundinum áfram. Þegar einkasamtalinu lýkur skal velja Valkostir→ Bæta 
í símafund til að fara aftur í símafundinn. 
• Ef sleppa á þátttakanda skal velja Valkostir→ Símafundur→ Sleppa þátttakanda, 
skruna svo að þátttakandanum og styðja á Sleppa. 
4 Ef ljúka á símtalinu sem er í gangi er stutt á 
. 


Hringingu svarað eða hafnað 


• 
Stutt er á 
til að svara hringingu og á 
til að leggja á. 


Mynd 6 Símafundur 
með tveimur öðrum 
þátttakendum. 


Sími 


29 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


• 
Ef ekki á að svara símtali er stutt á 
. Sá sem hringir heyrir þá „á tali“ tón. 


Ef samhæft höfuðtól er tengd við tækið er hægt að svara hringingu og leggja á með því að 
styðja á takka höfuðtólsins. 


Ef stutt er á Hljótt, heyrist hringingin ekki lengur. Hringingunni er svo svarað eða henni 
hafnað. 


Ábending! Ef aðgerðin Símtalsflutningur→ Ef á tali hefur verið gerð virk, t.d. til 
að flytja símtöl í talhólfið, er símtal einnig flutt þegar því er hafnað. Sjá Símtöl flutt 
(Netþjónusta), bls. 30. 


Biðþjónusta fyrir símtöl (Netþjónusta) 


Þegar biðþjónusta fyrir símtöl hefur verið gerð virk birtast boð um að einhver sé að hringja 
á meðan símtal stendur yfir. Til að breyta stillingum er stutt á 
og valið Verkfæri→ 
Stillingar→ Stillingar f. hringingu→ Símtal í bið: Sjá einnig bls. 37. 


Ábending! Um 
stillingu hringitóna fyrir 
mismunandi umhverfi og 
aðstæður, t.d. ef 
leikjatölvan á að vera 
hljóðlaus, er fjallað í Snið, 
bls. 73. 


1 Meðan á símtali stendur er stutt á 
til að svara hringingu í bið. Fyrsta símtalið er 
sett í bið. 
Skipt er á milli tveggja símtala með því að styðja á Víxla. 
2 Til að ljúka símtali sem er í gangi er stutt á 
. 


Valkostir meðan á símtali stendur 


Margir þeirra valkosta sem hægt er að nota meðan á símtali stendur flokkast undir 
netþjónustu. Stutt er á Valkostir meðan á símtali stendur til að birta einhverja af 
eftirtöldum valkostum: Hljóðnemi af eða Hljóðn. á, Slíta símtali í gangi, Slíta öllum 
símtölum, Í bið eða Úr bið, Ný hringing, Símafundur, Einkamál, Sleppa þátttakanda, 
Svara, og Hafna. 


Víxla til að skipta á milli símtals sem er í gangi og símtals sem er á bið, Færa til að tengja 
innhringingu eða símtal í bið við símtal sem er í gangi og til að aftengja sjálfan sig frá 
báðum símtölunum. 


Sími 


30 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Ábending! Hægt er 
að bæta DTMF-tónum við 
Símanúmer eða DTMF- 
tónar reitina á 
tengiliðaspjaldi. 


Senda DTMF-tóna er notað til að senda DTMF-tónastrengi, til dæmis aðgangsorð eða 
reikningsnúmer. DTMF-tónastrengurinn er sleginn inn eða leitað að honum í Tengiliðum. 
Stutt er oft á 
til að fá fram: *, p (hlé), eða w (bíða). Stutt er á 
til að fá fram #. 
Tónninn er sendur með því að styðja á Í lagi. 


Símtöl flutt (Netþjónusta) 


Ábending! Meðal 
annars er hægt að flytja 
símtöl í talhólfið. 


1 Til að beina innhringingum í annað númer er stutt á 
og valið Verkfæri→ 
Símt.flutningur. Nánari upplýsingar fást hjá þjónustuveitu. 
2 Velja skal einhvern valkostanna fyrir flutning, til dæmis Ef á tali til að flytja símtöl 
þegar númerið er á tali eða símtölum er hafnað. 
3 Valið er Valkostir→ Gera virkan til að flytja símtöl, Ógilda til að hætta flutningi 
símtala, Ath. stöðu til að athuga hvort símtöl séu flutt eða ekki, eða Ógilda alla 
flutninga til að hætta við allan virkan flutning símtala. Sjá Mikilvægir vísar í biðham, 
bls. 22. 
Til athugunar: Ekki er hægt að hafa útilokun innhringinga og flutning símtala í 
gangi samtímis. Sjá Útilokanir (Netþjónusta), bls. 46. 


Notkunarskrá - Símtalaskrá og almenn 
notkunarskrá 


Ábending! Til að 
skoða lista yfir send 
skilaboð er stutt á 
og 
valið Skilaboð→ Send 
skjöl. 


Til að fylgjast með símtölum, textaboðum eða gagnatengingum sem leikjatölvan skráir, er 
stutt á 
, valið Verkfæri→ Notkunarskrá og stutt á 
. Hægt er að afmarka leit í 
skránni til að fá aðeins fram eina tegund samskipta og til að búa til ný tengiliðaspjöld 
byggð á upplýsingum í skránni. 


Tengingar við talhólfið, skilaboðastöð margmiðlunarboða eða XHTML- og WML-síður eru 
sýndar sem gagnasendingar eða GPRS-tengingar í almennu notkunarskránni. 


Sími 


31 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Ábending! Ef 
ábending birtist í biðham 
um að símtölum hafi ekki 
verið svarað er stutt á 
Sýna til að fara í lista yfir 
símtöl sem ekki var svarað. 
Hægt er að hringja í 
viðkomandi með því að 
skruna að nafninu eða 
númerinu og styðja á 
. 


Skrá yfir nýlegar hringingar 


Til að skoða þau símanúmer sem hefur verið svarað, ekki svarað eða hringt í er stutt á 
og valið Verkfæri→ Notkunarskrá→ Síðustu hring.. Móttekin símtöl og símtöl sem ekki 
er svarað eru aðeins skráð ef símafyrirtækið styður þessar aðgerðir, kveikt er á 
leikjatölvunni og hún er innan þjónustusvæðis. 


Listum yfir nýleg símtöl eytt - Til að hreinsa alla lista yfir nýleg símtöl er valið Valkostir→ 
Eyða síðustu hring. í aðalvalmyndinni í Nýleg símtöl. Ef hreinsa á einhverja símtalaskrá er 
viðkomandi skrá opnuð og valið Valkostir→ Hreinsa skrá. Einstök atriði eru hreinsuð með 
því að opna skrána, skruna að atriðinu og styðja á 
. 


Lengd símtals 


Ábending! Ef þú vilt 
að teljari fyrir lengd 
símtala sé sýnilegur þegar 
þú ert að tala í símann 
skaltu fara í Verkfæri→ 
Notkunarskrá and select 
Valkostir→ Stillingar→ 
Sýna lengd símtala→ Já. 


Til að fylgjast með áætlaðri lengd símtals í gangi, styddu á 
og veldu Verkfæri→ 
Notkunarskrá→ Lengd símtala. 


Til athugunar: Tíminn sem birtist á reikningum þjónustuveitunnar fyrir símtöl kann 
að vera breytilegur eftir eiginleikum símkerfisins, sléttun fjárhæða og fleira. 


Teljarar hreinsaðir - Valið er Valkostir→ Hreinsa teljara. Fyrir þessa aðgerð þarf 
læsingarnúmerið, sjá Öryggi, bls. 43. Einstök atriði eru hreinsuð með því að skruna að þeim 
og styðja á 
. 


Hringikostnaður (Netþjónusta) 


Til að fylgjast með lengd síðasta símtals eða allra símtala er stutt á 
og valið 
Verkfæri→ Notkunarskrá→ Hringikostnaður. Símtalskostnaðurinn er tekinn saman fyrir 
hvert SIM-kort. 


Til athugunar: Reikningar þjónustuveitunnar fyrir símtöl og þjónustu kunna að vera 
breytilegir eftir eiginleikum símkerfisins, sléttun fjárhæða, sköttum og fleira. 


Sími 


32 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Útskýring: Takmörk 
á hringikostnaði – 
Einungis er hægt að 
hringja þar til hámarks 
hringikostnaði er náð, en 
til þess verður símkerfið að 
styðja takmörk á 
hringikostnaði. Fjöldi 
ónýttra eininga (inneign) 
sést meðan á símtali 
stendur og í biðham. Þegar 
inneignin klárast birtist 
tilkynningin Hámarks 
hringikostnaði náð. 


Takmörk sem þjónustuveita setur á hringikostnaði 


Þjónustuveitan getur takmarkað kostnað símtala við ákveðinn fjölda skrefa eða upphæð. 
Hægt er að fá upplýsingar um takmörk kostnaðar og einingaverð hjá þjónustuveitunni. Til 
að breyta stillingunni Sýna kostnað í getur þurft að nota PIN2-númer, sjá Öryggi, bls. 43. 


Eigin kostnaðartakmörk sett 


1 Valið er Valkostir→ Stillingar→ Takm. á hring.kostn.→ Virkt. 
2 Leikjatölvan biður um takmörkin í einingum. Fyrir þessa aðgerð getur þurft PIN2-númer. 
Þegar notandinn hefur náð eigin kostnaðartakmörkum stöðvast teljarinn og boðin 
Núllstilla teljara fyrir heildarkostnað hringinga birtast. Til að geta hringt skal fara í 
Valkostir→ Stillingar→ Takm. á hring.kostn.→ Óvirkt. Fyrir þessa aðgerð getur þurft 
PIN2-númerið, sjá Öryggi, Tæki og SIM, bls. 43. 


Kostnaðarteljarar hreinsaðir - Valið er Valkostir→ Hreinsa teljara. Fyrir þessa aðgerð 
getur þurft PIN2-númerið, sjá Öryggi, Tæki og SIM, bls. 43. Einstök atriði eru hreinsuð með 
því að skruna að þeim og styðja á 
. 


Til athugunar: Þegar inneign á hleðslukorti eða öðru sambærilegu er búin gæti 
aðeins verið hægt að hringja í opinbera neyðarnúmerið sem er forritað í tækið. 


GPRS-gagnamælir 


Til að fylgjast með því hversu mikið er sent og móttekið af gögnum meðan á GPRS- 
tengingum stendur er stutt á 
og valið Verkfæri→ Notkunarskrá→ GPRS-gagnam.. 
Hugsanlega fer gjald fyrir GPRS-tengingar eftir magni sendra og móttekinna gagna. 


Tákn: 
fyrir innhringingar, 
fyrir úthringingar, og 
fyrir samskipti sem 
ekki var svarað. 


Almenna notkunarskráin skoðuð 


Til að opna almennu notkunarskrána er stutt á 
, valið Verkfæri→ Notkunarskrá og 
stutt á 
. Í almennu notkunarskránni má sjá nafn sendanda eða viðtakanda, símanúmer, 
heiti þjónustuveitu, eða aðgangsstað fyrir hvern samskiptaatburð. Undiratriði, svo sem 


Sími 


33 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


textaboð sem eru send í tveimur eða fleiri hlutum og GPRS-tengingar, eru skráð sem eitt 
samskiptaatriði. 


Til athugunar: Þegar boð eru send gæti tækið birt orðin „Send“. Þetta er merki um 
að skilaboðin hafi verið send úr tækinu í númer skilaboðaþjónustunnar sem forritað 
er í tækið. Þetta er ekki sönnun þess að skilaboðin hafi komist á áfangastað. 
Þjónustuveitan veitir nánari upplýsingar um skilaboðaþjónustu. 


Skráin síuð: Valið er Valkostir→ Sía. Skrunað er að síu og stutt á Velja. 


Innihaldi notkunarskrárinnar eytt: Ef eyða á öllu innihaldi notkunarskrár, nýlegum 
hringingum og skilatilkynningum boða er valið Valkostir→ Hreinsa notkun.skrá. Stutt er 
á Já til staðfestingar. 


GPRS-gagnamælir og teljari tenginga: Hægt er að sjá hversu mikið af gögnum, mælt í 
kílóbætum, hefur verið flutt og hversu lengi tiltekin GPRS-tenging hefur staðið ef skrunað 
er að atriði með aðgangsstaðartákninu 
og valið Valkostir→ Skoða frekari uppl.. 


Stillingar notkunarskrár 


Valið er Valkostir→ Stillingar. 
• 
Skráning varir - Atriðin eru áfram í minni leikjatölvunnar í ákveðinn fjölda daga áður 
en þeim er eytt sjálfkrafa úr minninu. 
Til athugunar: Ef valið er Engin skráning er öllu innihaldi notkunarskrár, 
nýlegum hringingum og skilatilkynningum boða eytt varanlega. 
• 
Upplýsingar um Lengd símtala, Sýna kostnað í, Takm. á hring.kostn., er að finna í 
Lengd símtals og Hringikostnaður (Netþjónusta) fyrr í þessum kafla. 
Mynd 7 Almenn 
samskiptaskrá 
samskiptaatburða. 


Sími 


34 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


SIM-skrá og önnur SIM-þjónusta 


Valkostir í SIM-skránni: 
Opna, Hringja, Nýr SIM- 
tengiliður, Breyta, Eyða, 
Merkja/Afmerkja, Afrita í 
Tengiliði, Eigin númer, 
SIM-upplýsingar, Hjálp, 
og Hætta. 


Stutt er á 
og valið Verkfæri→ SIM-skrá til að skoða nöfn og númer sem eru vistuð 
á SIM-kortinu. Í SIM-skránni er hægt að bæta við númerum, breyta þeim eða afrita þau í 
Tengiliði auk þess sem hægt er að hringja. 


Til að nýta sér aðra þá möguleika sem kunna að finnast á SIM-kortinu er stutt á 
og 
valið Verkfæri. Sjá einnig: Tengiliðir afritaðir á milli SIM-korts og minnis tækisins, bls. 49, 
‘Staðfesting SIM-þjónustu’, bls. 44, ‘Fast númeraval’, bls. 44 og Skilaboð á SIM-korti 
skoðuð, bls. 66. 


Stillingar 


35 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Stillingar 


Stillingum breytt 


1 Stutt er á 
og valið Verkfæri→ Stillingar. 
2 Skrunað er að hópi stillinga og stutt á 
til að opna hann. 


3 Skrunað er að þeirri stillingu sem á að breyta og stutt á 
. 


Tækjastillingar 


Almennar 


Sjálfvirk leikjaræsing - Til að heimila leik að ræsast sjálfkrafa þegar samhæft leikjakort 
(með lesaðgangi) er sett í leikjatölvuna er valið Virk. 


Tungumál tækis - Það að breyta tungumáli skjátexta í leikjatölvunni hefur einnig áhrif á 
snið dags og tíma sem og skiltákn, t.d. í útreikningum. Sjálfvirkt velur tungumálið út frá 
upplýsingum á SIM-kortinu. Eftir að tungumáli skjátexta hefur verið breytt ræsir 
leikjatölvan sig aftur. 


Til athugunar: Þegar stillingunum fyrir Tungumál tækis eða Tungumál texta er 
breytt hefur það áhrif á öll forrit í leikjatölvunni og stillingarnar eru virkar þangað 
til þeim er breytt aftur. 


Tungumál texta - Þegar tungumálinu er breytt hefur það áhrif á stafi og sértákn sem eru 
til staðar þegar texti er ritaður og sjálfvirk kennsl orðabókar eru notuð. 


Orðabók - Til að stilla sjálfvirka ritun á Virk eða Óvirk fyrir alla ritla leikjatölvunnar. 
Sjálfvirk kennsl orðabókar er ekki til staðar fyrir öll tungumál. 


Mynd 8 Stilling 
skjábirtu. 


Stillingar 


36 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Opnun.kv. eða táknm. - Opnunarkveðjan eða táknið sést í stutta stund eftir að kveikt er 
á leikjatölvunni. Valið er: Sjálfvalin til að nota sjálfgefnu myndina, Texti til að skrifa 
opnunarkveðju (að hámarki 50 stafir), eða Mynd til að velja mynd úr Myndir. 


Upprun. tækjastilling. - Hægt er að færa sumar stillingarnar aftur í upprunalegt horf. Til 
þess þarf númerakóðann fyrir læsingu. Sjá Öryggi, Tæki og SIM, bls. 43. Þegar stillingar hafa 
verið færðar í upphaflegt horf getur tekið lengri tíma að kveikja á leikjatölvunni. Skjöl og 
skrár breytast ekki. 


Biðhamur 


Veggfóður - Velja skal Já til að velja bakgrunnsmynd fyrir biðham. 


Vinstri valtakki og Hægri valtakki - Til að breyta þeim flýtivísum sem birtast ofan við 
vinstri 
og hægri 
valtakkana í biðham. Ekki er hægt að setja upp flýtivísi í forrit 
sem notandi hefur sjálfur sett upp. 


Skjár 


Skjábirta - Til að breyta birtustigi skjásins þannig að hann verði bjartari eða dimmari. 


Litaval - Til að breyta litavali skjásins. 


Skjávari birtist eftir - Skjávarinn birtist þegar tímabilið er liðið. 


Skjávari - Hægt er að velja hvað sést á stiku skjávarans: Dags. og tími eða Texti sem hefur 
verið skrifaður. 


Stillingar f. hringingu 


Senda mitt númer (Netþjónusta) - Til að sýna þeim sem hringt er í númer tækisins er (Já) 
valið, og til að sýna honum það ekki er (Nei) valið. Gildið getur einnig verið stillt af 
símafyrirtæki eða netþjónustu við áskrift (Stillt hjá netinu). 


Mynd 9 Skjávarinn 
breytist til að sýna 
fjölda nýrra skilaboða 
og ósvaraðra símtala. 


Stillingar 


37 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Símtal í bið (Netþjónusta) - Valið er: Gera virkt til að senda beiðni til netkerfis um að 
virkja þjónustu símtala í bið, Ógilda til að senda beiðni til netkerfis um að slökkva á 
þjónustu símtala í bið, eða Ath. stöðu til að kanna hvort þjónustan er virk eða ekki. 


Ábending! Til að 
breyta stillingum fyrir 
símtöl í bið er stutt á 
og valið Verkfæri→ 
Símt.flutningur. 
Sjá Símtöl flutt 
(Netþjónusta), bls. 30. 


Sjálfvirkt endurval - Með því að velja Virkt reynir leikjatölvan að hringja að hámarki tíu 
sinnum aftur ef ekki náðist samband við númer í bið. Stutt er á 
til að stöðva 
sjálfvirkt endurval. 


Samantekt e. hring. - Þessa stillingu þarf að virkja ef leikjatölvan á að birta lengd síðasta 
símtals í stuttan tíma. Til að sýna kostnað símtala þarf að virkja Takm. á hring.kostn. fyrir 
SIM-kortið. sjá Hringikostnaður (Netþjónusta), bls. 32. 


Hraðval - Með því að velja Virkt er hægt að hringja í númerin sem eru tengd við 
hraðvalstakka ( 
- 
) með því að styðja á takka og halda honum niðri. Sjá einnig 
Símanúmer hraðvalið, bls. 28. 


Takkasvar - Með því að velja Virkt er hægt að svara öllum símtölum með því að styðja á 
hvaða takka sem er í stutta stund, fyrir utan takka 
, 
, og 
. 


Ábending! Til að 
skipta á milli símalínanna 
er stutt á 
og honum 
haldið niðri í biðham. 


Lína í notkun (Netþjónusta) - Þessi stilling sést aðeins ef SIM-kortið styður tvö númer í 
áskrift, þ.e. tvær símalínur. Velja þarf hvaða símalínu á að nota til að hringja og senda 
textaboð. Hægt er að svara símtölum á báðum línum, án tillits til þess hvor línan er valin. 


Til að hindra val á línum skal velja Línuskipting→ Gera óvirka ef SIM-kortið styður það. 
Til að breyta þessari stillingu þarf að hafa PIN2-númerið. 


Til athugunar: Ekki er hægt að hringja ef möguleikinn Lína 2 er valinn og notandinn 
hefur ekki gerst áskrifandi að þeirri netþjónustu. 


Stillingar 


38 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Tengistillingar 


Útskýring: GSM- 
gagnasímtal gerir 
gagnaflutning mögulegan 
á að hámarki 14.4 Kbps 
flutningshraða. 
Háhraða gagnasímtal 
(HSCSD) gerir gagnafluting 
mögulegan á að hámarki 
43.2 Kbps gagnahraða. 
GPRS, Almennar 
pakkagagnasendingar 
notast við tækni 
pakkagagna þar sem 
upplýsingar eru sendar í 
litlum pökkum/sendingum 
um þráðlausa netkerfið. 


Um gagnatengingar og aðgangsstaði 


Leikjatölvan styður þrenns konar gagnatengingar: GSM-gagnasímtal ( 
), háhraða GSM- 
gagnasímtal ( 
), og GPRS-tengingu ( 
). Sjá einnig Mikilvægir vísar í biðham, bls. 22. 
Gagnatenging er nauðsynleg til að tengjast við aðgangsstað. Hægt er að skilgreina þrenns 
konar aðgangsstaði: 
• 
MMS-aðgangsstaðir, t.d. til að senda og taka við margmiðlunarboðum, 
• 
aðgangsstaður fyrir vefforritið, til að skoða WML eða XHTML-síður, og 
• 
aðgangsstaðir internets, t.d. til að senda og taka við tölvupósti. 


Upplýsingar um hvers konar aðgangsstaðir eru nauðsynlegir fyrir þjónustuna sem á að nota 
má fá hjá þjónustuveitunni. Til að fá upplýsingar um framboð og áskrift að gagnasímtölum, 
háhraða gagnasímtölum og þjónustu GPRS-tenginga skal hafa samband við símafyrirtæki 
eða þjónustuveitu. 


Lágmarksstillingar sem eru nauðsynlegar fyrir gagnasímtöl 


Ábending! Þú getur 
farið á síðuna http:// 
support.n-gage.com til að 
panta stillingar fyrir WAP, 
MMS, tölvupóst og 
internetaðgangsstaði 
leikjatölvunnar. Tenglar á 
N-Gage vefsíður á hinum 
ýmsu tungumálum má 
nálgast á http://www.n- 
gage.com/select.html. 


Til að setja upp mjög einfaldar stillingar fyrir GSM-gagnasímtöl er farið í Verkfæri→ 
Stillingar→ Samband→ Aðgangsstaðir og valið Valkostir→ Nýr aðgangsstaður. 
Eftirfarandi er fyllt út: Flutningsmáti: Gagnasímtal, Innhringinúmer: Fáanlegt hjá 
þjónustuveitu, Tegund gagnasend.: Hliðræn, og Hám. hraði gagnas.: Sjálfvirkur. 
Til athugunar: Gagnasendingar í HSCSD-ham gætu gengið hraðar á rafhlöðu 
leikjatölvunnar en venjuleg símtöl eða gagnasímtöl þar sem leikjatölvan sendir 
gögnin hugsanlega hraðar til netkerfis. 


Nauðsynlegar lágmarksstillingar til að koma á GPRS-tengingu 
Notandinn verður að vera áskrifandi að GPRS-þjónustu. Símafyrirtækið eða þjónustuveitan 
gefa upplýsingar um framboð og áskrift að GPRS-þjónustu. GPRS-tengingar og flutningur 


Stillingar 


39 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


geta hugsanlega haft í för með sér aukalegan kostnað. Sjá einnig GPRS-gagnamælir, 
bls. 32. 


Farið er í Verkfæri→ Stillingar→ Samband→ Aðgangsstaðir og valið Valkostir→ Nýr 
aðgangsstaður. 


Ábending! Með 
leiðsagnarforriti til 
stillinga (Setting Wizard) 
sem fylgir PC Suite for 
Nokia N-Gage QD fæst 
hjálp við að setja upp 
stillingar aðgangsstaða og 
pósthólfa. Einnig er hægt 
að afrita stillingar sem 
fyrir eru, t.d. úr samhæfri 
tölvu, yfir í leikjatölvuna. 
Sjá geisladiskinn sem 
fylgir með vörunni. 


Eftirfarandi er fyllt út: Flutningsmáti: GPRS og Nafn aðgangsstaðar: Notandinn þarf að 
slá inn heitið sem þjónustuveitan hefur látið honum í té. Sjá Aðgangsstaður búinn til, 
bls. 39. 


Aðgangsstaður búinn til 


Ábending! Hægt er að fá stillingar aðgangsstaða í textaboðum frá þjónustuveitu. 
Hugsanlega eru aðgangspunktar fyrirfram stilltir í leikjatölvunni. Sjá Móttaka 
táknmynda, tóna, viðskiptakorta, dagbókarfærslna og stillinga, bls. 62. 


• 
Til að búa til nýjan aðgangsstað er farið í Verkfæri→ Stillingar→ Samband→ 
Aðgangsstaðir. 


Til að skilgreina nýjan aðgangsstað, jafnvel þó svo eldri sé fyrir hendi, er farið í Valkostir→ 
Nýr aðgangsstaður→ Nota sjálfv. stillingar eða Nota gildandi stillingar þar sem 
nauðsynlegar breytingar eru gerðar, og stutt á Til baka til að vista stillingarnar. 


Aðgangsstaðir 


Valkostir í lista 
aðgangsstaða: Breyta, 
Nýr aðgangsstaður, Eyða, 
Hjálp, og Hætta. 


Byrjað er á að skilgreina stillingarnar frá byrjun þar sem möguleikar (Flutningsmáti) velta 
á þeim stillingum sem valdar eru, sem og hvort nauðsynlegt er að skilgreina IP-tala 
vefgáttar. Fylgja skal leiðbeiningum þjónustuveitunnar. 


Nafn tengingar - Gefa skal tengingunni lýsandi heiti. 


Flutningsmáti - Það hvaða reitir stillinga er hægt að fylla út fer eftir því hvaða gagnatenging 
er valin. Fyllt er í alla reiti sem eru merktir með Þarf að skilgr. eða rauðri stjörnu. Aðra reiti 
þarf ekki að fylla út, nema þjónustuveitan hafi gefið leiðbeiningar um annað. 


Stillingar 


40 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Valmöguleikar þegar 
stillingum aðgangsstaða 
er breytt: Breyta, Frekari 
stillingar, Hjálp, og 
Hætta. 


Til athugunar: Til að hægt sé að nota gagnatengingu verður símafyrirtækið að 
styðja hana og, ef með þarf, virkja hana fyrir SIM-kortið. 


Nafn aðgangsstaðar (aðeins fyrir GPRS) - Heiti aðgangsstaðar er nauðsynlegt til að koma 
á tengingu við GPRS-netkerfið. Hægt er að fá heiti aðgangsstaðarins hjá símafyrirtæki eða 
þjónustuveitu. 


Ábending! Sjá einnig 
Nauðsynlegar stillingar 
fyrir margmiðlunarboð, 
bls. 61, Nauðsynlegar 
stillingar tölvupósts, 
bls. 61, og 
Undirstöðuatriði varðandi 
aðgang að vefnum, bls. 83. 


Innhringinúmer (aðeins fyrir GSM-gögn og háhraða gögn) - Símanúmer mótalds 
aðgangsstaðarins. 


Notandanafn - Notandanafn getur verið nauðsynlegt til að koma á gagnatengingu og 
þjónustuveita lætur það yfirleitt í té. Nota þarf hástafi og lágstafi notandanafnsins rétt. 


Biðja um lykilorð - Ef slá þarf inn nýtt lykilorð við hverja innskráningu á miðlara, eða ef 
ekki á að vista lykilorðið í tækinu, skal velja Já. 


Lykilorð - Lykilorð getur verið nauðsynlegt til að koma á gagnatengingu og lykilorðið er 
hægt að fá hjá þjónustuveitu. Nota þarf hástafi og lágstafi lykilorðsins á réttan hátt. 


Útskýring: ISDN 
tengingar eru ein leið til 
að koma á gagnasímtali á 
milli leikjatölvunnar og 
aðgangsstaðarins. ISDN- 
tengingar eru stafrænar 
alla leið og því tekur 
skemmri tíma að koma 
þeim á auk þess sem 
gagnahraðinn er meiri en 
með hliðrænum (analóg) 
tengingum. 


Aðgangskort - Venjulegt / Öruggt. 


Heimasíða - Það fer eftir því hvað er verið að setja upp hvort skrifa þurfi veffangið eða 
veffang skilaboðastöðvar margmiðlunarboða. 


IP-tala vefgáttar - IP-veffangið sem viðkomandi WAP-gátt notar. 


Tegund gagnasend. (aðeins fyrir GSM-gögn og háhraða gögn) - Skilgreinir hvort 
leikjatölvan notist við hliðræna eða stafræna tengingu. Þessi stilling ræðst bæði af GSM- 
símafyrirtækinu og þjónustuveitu internetsins þar sem sum GSM-netkerfi styðja ekki 
ákveðnar tegundir ISDN-tenginga. Nánari upplýsingar fást hjá þjónustuveitu internetsins. 


Hám. hraði gagnas. (aðeins fyrir GSM-gögn og háhraða gagnasendingar) - Þessi 
valmöguleiki veltur á því hvað var valið í Tegund tengingar og Tegund gagnasend.. Þessi 
valkostur gerir það kleift að takmarka hámarks sendihraða þegar háhraða gagnasending er 
notuð. Það fer eftir þjónustuveitu hvort aukinn gagnahraði kostar meira. Meðan á tengingu 
stendur getur hraðinn orðið minni, allt eftir aðstæðum netkerfisins. 


Stillingar 


41 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Varin tenging - Velja þarf hvort tengingin notist við öryggi flutningslaga (TLS) eða ekki. 


Tegund tengingar (aðeins ef IP-tala vefgáttar er skilgreint) - Varanleg / Bráðabirgða. 


Valkostir→ Frekari stillingar 


Útskýring: 
DNS - Kerfi lénsheita. 
Internetþjónusta sem 
þýðir nöfn léna líkt og 
www.nokia.com yfir í 
IP-númer líkt og 
192.100.124.195 


IP-tala tækis - IP-númer leikjatölvunnar. Aðalnafnamiðlari - IP-númer aðal DNS-miðlara. 
Aukanafnamiðlari - IP-númer annars DNS-miðlara. Veff. proxy-miðlara - IP-númer 
proxy-miðlarans. Númer proxy-gáttar - Gáttarnúmer proxy-miðlarans. 


Til athugunar: Ef þú þarft að slá inn þessar stillingar skaltu hafa samband við 
internetþjónustuveituna þína til að fá vefföngin. 


Eftirfarandi stillingar eru sýnilegar ef valið hefur verið Gagnasímtal sem Flutningsmáti við 
upphaf gerðar nýs aðgangsstaðar: 


Nota svarhringingu - Þessi valkostur gerir miðlara kleift að hringja aftur í notanda eftir 
að hann hefur upphaflega hringt. Þjónustuveitan býður upp á áskrift að þessari þjónustu. 


Teg. svarhringingar - Þjónustuveitan gefur upplýsingar um réttar stillingar sem þarf að 
nota. 


Útskýring: PPP 
(Samskiptareglur beinlínu 
- Point-to-Point Protocol) 
- samskiptareglur fyrir 
hugbúnað netkerfis sem 
gera tölvu með mótald og 
símalínu það kleift að 
tengjast beint við 
internetið. 


Nr. fyrir svarhring. - Slegið er inn gagnasímanúmer sem miðlari leikjatölvunnar notar. 
Þetta númer er vanalega símanúmer leikjatölvunnar fyrir gagnasendingar. 


Nota PPP-þjöppun - Þegar þessi valmöguleiki er stilltur á Já, hraðar hann sendingu gagna 
ef ytri PPP-miðlarinn styður það. Ef vandræði eru með tenginguna er best að stilla á Nei. 
Leiðbeiningar fást hjá þjónustuveitunni. 


Til að setja inn innskráningarforskrift skal velja Nota innskráningu→ Já. 
Innskráningarforskrift er sett inn í Innskráning. 


Setja upp mótald (Uppsetningarstrengur mótalds) - Stýrir leikjatölvunni með AT- 
skipunum mótalds. Ef þess er þörf eru þeir stafir sem GSM-þjónustuveitan eða þjónusta 
internetsins tilgreinir færðir inn. 


Stillingar 


42 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


GPRS 


GPRS-stillingarnar hafa áhrif á alla aðgangsstaði sem nota GPRS-tengingu. 


GPRS-tenging - Ef Ef samband næst er valið, og notandinn er staddur á netkerfi sem 
styður GPRS, skráir leikjatölvan sig inná GPRS-netkerfi og SMS-boð eru send um GPRS. 
Einnig er fljótlegra að ræsa virka GPRS-tengingu, t.d. til að senda og taka á móti tölvupósti. 
Ef Ef með þarf er valið, notar leikjatölvan aðeins GPRS-tengingu ef forrit eða aðgerð er 
ræst sem krefst þess að GPRS-tenging sé notuð. Ef Ef samband næst hefur verið valið, og 
ekkert GPRS-samband næst, reynir leikjatölvan reglulega að koma á tengingu. 


Aðgangsstaður - Nafn aðgangsstaðarins er þörf þegar nota á leikjatölvuna sem GPRS- 
mótald fyrir tölvu. 


Gagnasending 


Stillingar gagnasendinga hafa áhrif á alla aðgangsstaði sem nota gagnasímtöl og háhraða 
gagnasendingar. 


Tími á netinu - Gagnasímtalið lokast sjálfkrafa eftir tilgreindan tíma ef engar aðgerðir eru 
í gangi. Valkostirnir eru Notandi skilgr., þar sem þarf að slá inn tíma, eða Ótakmarkaður. 


Dagur og tími 


Ábending! 
Sjá einnig 
Tungumálsstillingar, 
bls. 35. 


Með stillingum dagsetningar og tíma er hægt að tilgreina þá dag- og tímasetningu sem á 
að nota í leikjatölvunni sem og að breyta skiltáknum í dag- og tímasetningu. Velja skal Útlit 
klukku→ Með vísum eða Stafræn til að breyta gerð þeirrar klukku sem sést í biðham. Velja 
skal Sjálfv. tímauppfærsla ef farsímakerfið á að uppfæra dag, tíma, dagsetningu og 
tímabelti leikjatölvunnar (Netþjónusta). 


Til athugunar: Til að Sjálfv. tímauppfærsla stillingin verði virk, endurræsist 
leikjatölvan. 


Stillingar 


43 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Öryggi 


Tæki og SIM 


PIN-númerið (4 til 8 tölustafir) kemur í veg fyrir að SIM-kortið sé notað í leyfisleysi. PIN- 
númerið fylgir vanalega SIM-kortinu. Eftir að PIN-númerið hefur verið slegið þrisvar 
sinnum rangt inn er því læst og því þarf að opna það áður en hægt er að nota SIM-kortið 
aftur. Sjá upplýsingarnar um PUK-númer í þessum hluta. 


PIN2-númer (4 til 8 tölustafir) fylgir sumum SIM-kortum. Það er nauðsynlegt til að 
komast í sumar aðgerðir, t.d. kostnaðarteljara. 


Númerakóði læsingar (5 tölustafir) - Númerakóði læsingar er notaður til að læsa 
leikjatölvunni til að tryggja að hún sé ekki notuð í leyfisleysi. Upphafleg stilling 
númerakóðans er 12345. Til að hindra óleyfilega notkun leikjatölvunnar skal breyta 
númerakóðanum. Halda skal nýja númerinu leyndu og geyma það á öruggum stað, fjarri 
leikjatölvunni. 


PUK- og PUK2-númer (8 tölustafir) eru nauðsynlegir til að breyta lokuðu PIN-númeri 
eða PIN2-númeri. Ef kóðinn fylgir ekki SIM-kortinu skal hafa samband við þjónustuaðila 
SIM-kortsins. 


Beðið um PIN-númer - Þegar númerið er virkt er beðið um það í hvert skipti sem kveikt er 
á leikjatölvunni. Á sumum SIM-kortum er ekki hægt að óvirkja PIN-númer. 


PIN-númer / PIN2-númer / Númer fyrir læsingu - Hægt er að breyta númerakóða 
læsingar, PIN-númeri og PIN2-númeri. Þessi númer geta aðeins innihaldið tölur á bilinu 
0 til 9. 


Ábending! 
Leikjatölvunni má læsa 
með því að styðja á 
. 
Listi yfir skipanir opnast. 
Velja skal Læsa tæki. 


Forðast skal að nota aðgangsnúmer sem líkist neyðarnúmeri, t.d. 112, til að komast hjá því 
að neyðarnúmer sé óvart valið. 


Sjálfv. læsingartími - Hægt er að stilla tíma fyrir sjálfvirka læsingu, en eftir þann tíma 
læsist leikjatölvan þannig að aðeins er hægt að opna hana aftur með því að slá inn réttan 


Stillingar 


44 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


númerakóða læsingar. Slá þarf inn tölu fyrir sjálfvirka læsingu í mínútum, eða velja Enginn 
til að óvirkja tíma sjálfvirkrar læsingar. 
• 
Leikjatölvan er opnuð með því að slá inn númerakóðann. 
Til athugunar: Hægt er að hringja í opinbera neyðarnúmerið sem er forritað í tækið 
þó svo að tækið sé læst. Til að hringja í neyðarnúmer þegar ótengt snið tækisins er 
virkt gætir þú þurft að slá inn opnunarnúmerið og virkja hringisnið tækisins áður en 
þú getur hringt í neyðarnúmerið eða í nokkuð annað númer. 


Læsa ef skipt um SIM - Hægt er að láta leikjatölvuna biðja um númerakóðann þegar 
óþekkt SIM-kort er sett inn í hana. Leikjatölvan heldur saman lista yfir SIM-kort sem eru 
viðurkennd sem númer eigandans. 


Valkostir í skjámyndinni 
Fast númeraval: Opna, 
Hringja, Nýr tengiliður, 
Breyta, Eyða, Bæta við 
Tengiliði, Bæta í úr 
Tengiliðum, Leita, 
Merkja/Afmerkja, Hjálp, 
og Hætta. 


Fast nr.val - Hægt er að takmarka úthringingar við valin símanúmer, ef SIM-kortið styður 
það. Nauðsynlegt er að hafa PIN2-númerið til þessa. Þegar þessi aðgerð er virk er aðeins 
hægt að hringja í þau númer sem eru á listanum yfir númer í föstu númeravali, eða sem 
byrja á sama staf eða stöfum og símanúmer á listanum. 


Til athugunar: Þegar öryggisaðgerðir sem takmarka símtöl eru virkar (svo sem 
útilokun, lokaður notendahópur og fast númeraval) getur samt verið hægt að 
hringja í opinbera neyðarnúmerið sem er forritað í tækið. 


Til að skoða listann yfir númer í föstu númeravali er stutt á 
og valið Verkfæri→ 
Fast nr.val. Til að bæta nýjum númerum á listann er valið Valkostir→ Nýr tengiliður eða 
Bæta í úr Tengiliðum. 


Lok. notendahópur (Netþjónusta) - Til að skilgreina hóp fólks sem notandinn getur hringt 
í og sem geta hringt í hann skal velja: Sjálfvalinn til að virkja þann hóp sem er samþykktur 
af símafyrirtæki, Virkur til að nota annan hóp (nauðsynlegt er að vita númer hópsins), eða 
Óvirkur. 


Staðfesta SIM-þjón. (Netþjónusta) - Til að stilla leikjatölvuna þannig að hún birti 
staðfestingarboð þegar þjónusta SIM-korts er notuð. 


Stillingar 


45 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Vottorðastjórnun 


Stafræn vottorð tryggja ekki öryggi heldur eru þau notuð til að staðfesta uppruna 
hugbúnaðar. 


Í skjámyndinni Vottorðastjórnun er hægt að sjá lista yfir þau heimildavottorð sem hafa 
verið vistuð í leikjatölvunni. Stutt er á 
til að skoða lista yfir persónuleg vottorð, ef sá 
listi er tiltækur. 


Útskýring: Stafræn 
vottorð eru notuð til að 
sannreyna uppruna 
XHTML eða WML-síðna og 
uppsetts hugbúnaðar. 
Aðeins er hægt að treysta 
þeim ef það er öruggt að 
vottorðið er ófalsað. 


Nota ætti stafræn vottorð ef ætlunin er að tengjast við netbanka eða aðra síðu ytri miðlara 
vegna aðgerða sem krefjast þess að trúnaðarupplýsingar séu fluttar. Einnig ætti að nota 
þau til að minnka hættuna á vírusum eða öðrum skaðlegum hugbúnaði og til að ganga úr 
skugga um uppruna hugbúnaðar þegar honum er hlaðið niður og hann settur upp. 


Mikilvægt: Athuga skal að þó að notkun vottorða dragi verulega úr þeirri áhættu 
sem fylgir fjartengingum og uppsetningu hugbúnaðar verður að nota þau rétt svo 
þau veiti aukið öryggi. Tilvist vottorðs er engin vörn ein og sér. Vottorðastjórinn 
verður að vera með rétt, sannreynd eða áreiðanleg vottorð svo þau veiti aukið 
öryggi. Vottorð hafa takmarkaðan gildistíma. Ef textinn Útrunnið vottorð eða 
Ógilt vottorð birtist þó að vottorðið ætti að vera gilt skal athuga hvort dag- og 
tímasetning tækisins sé rétt. 


Upplýsingar um vottorð skoðaðar - uppruni kannaður 


Aðeins er hægt að vera viss um rétt kenni WAP-gáttar eða -miðlara þegar búið er að kanna 
undirskrift og gildistíma vottorðs gáttarinnar eða -miðlarans. 


Tilkynning birtist á skjá leikjatölvunnar ef uppruni miðlarans eða gáttarinnar er ekki 
staðfestur eða ef ekki er rétt öryggisvottorð í leikjatölvunni. 


Hægt er að sjá upplýsingar vottorðs með því að skruna að því og velja Valkostir→ Upplýs. 
um vottorð. Þegar upplýsingar vottorðs eru opnaðar kannar Vottorðastjórnun gildi 
vottorðsins og ein eftirfarandi athugasemda getur birst: 


Stillingar 


46 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Valkostir í aðalvalmynd 
Vottorðastjórnunar: 
Upplýs. um vottorð, Eyða, 
Stillingar f. traust, 
Merkja/Afmerkja, Hjálp, 
og Hætta. 


• 
Vottorði ekki treyst - Ekkert forrit hefur verið valið til að nota vottorðið. Sjá næsta 
hluta Stillingum trausts fyrir heimildavottorð breytt. 
• 
Vottorð útrunnið - Gildistími valda vottorðsins hefur runnið út. 
• 
Vottorð ekki enn gilt - Gildistími valda vottorðsins hefur enn ekki hafist. 
• 
Vottorð skemmt - Ekki er hægt að treysta vottorðinu. Hafa verður samband við 
útgefanda vottorðsins. 


Stillingum trausts fyrir heimildavottorð breytt 
Mikilvægt: Áður en einhverjum stillingum vottorðs er breytt verður að ganga úr 
skugga um að eiganda vottorðsins sé fyllilega treystandi og að það tilheyri 
örugglega tilgreindum eiganda. 


Skrunað er að öryggisvottorði og stutt á Valkostir→ Stillingar f. traust. Listi þeirra forrita 
sem geta notað viðkomandi vottorð birtist. Dæmi: Vefur: Já - vottorðið getur sannreynt 
síður. Stjórnandi forrita: Já - vottorðið getur sannreynt uppruna nýs hugbúnaðar. 
Internet: Já - vottorðið getur sannreynt tölvupóst og myndmiðlara. 


Útilokanir (Netþjónusta) 
Útilokanir símtala gera notanda kleift að takmarka hringingar í og úr leikjatölvunni. 
Nauðsynlegt er að hafa lykilorð útilokana sem hægt er að fá hjá þjónustuveitunni. 
• 
Skrunað er að valkostum útilokana og valið Valkostir→ Gera virkar til að senda beiðni 
til netkerfis um að virkja útilokanir, Ógilda til að hætta við útilokanir, eða Ath. stöðu 
til að kanna hvort útilokanir eru virkar eða ekki. 
• 
Velja skal Valkostir→ Ógilda all. útilokanir til að hætta við allar virkar útilokanir. 
• 
Velja skal Valkostir→ Breyta lykli f. útilok. til að breyta lykilorði útilokana. 
Til athugunar: Þegar símtöl eru útilokuð getur samt verið hægt að hringja í tiltekin 
opinber neyðarnúmer. 


Til athugunar: Útilokun og flutningur símtala geta ekki verið virk samtímis. 


Sjá Símtöl flutt (Netþjónusta), bls. 30 eða ‘Fast númeraval’, bls. 44. 


Útilokanir símtala gilda um öll símtöl, þ.á.m. gagnasímtöl. 


Stillingar 


47 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Net 


Útskýring: 
Reikisamningur - 
Samningur á milli tveggja 
eða fleiri þjónustuveitna 
farsíma um að leyfa 
notendum einnar 
veitunnar að nota 
þjónustu hinna. 


Val á neti - Velja skal Sjálfvirkt til að láta leikjatölvuna leita að netkerfum sem eru í boði, 
eða Handvirkt til að velja kerfið handvirkt af lista netkerfa. Ef tengingin við netkerfi sem 
var valið handvirkt rofnar, gefur leikjatölvan frá sér villuboð og notandinn er beðinn um að 
velja netkerfi aftur. Valið netkerfi verður að vera með reikisamning við heimanet 
notandans, þ.e. fyrirtækið sem SIM-kortið er frá. 


Uppl. um endurvarpa - Velja skal Virkar til að stilla leikjatölvuna þannig að hún gefi til 
kynna þegar hún er notuð á farsímaneti sem byggist á örbylgjutækni (MCN) og til að virkja 
móttöku upplýsinga frá endurvarpa. 


Stillingar fyrir aukahluti 


Vísar sem eru sýnilegir í 
biðham: 
- höfuðtól er tengt. 
- hljóðmöskvi er 
tengdur. 


Aukahlutur í notkun - Velja skal aukahlutinn í notkun. 


Höfuðtól/ Hljóðmöskvi/ Textasími/ Handfrjálst - Velja skal Sjálfvalið snið til að sniðið 
verði virkt í hvert sinn sem ákveðinn aukahlutur er tengdur við leikjatölvuna. Sjá Snið, 
bls. 73. Velja skal Sjálfvirkt svar til að láta leikjatölvuna svara símtali sjálfvirkt eftir að 
fimm sekúndur hafa liðið. Ef viðvörunartónn innhringingar er stilltur á Pípa einu sinni eða 
Án hljóðs, er ekki hægt að nota sjálfvirka svörun. 


Tengiliðir (Símaskrá) 


48 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Tengiliðir (Símaskrá) 


Valkostir í skránni 
Tengiliðir: Opna, Hringja, 
Búa til skilaboð, Nýr 
tengiliður, Breyta, Eyða, 
Taka afrit, Bæta við hóp, 
Tilheyrir hópum, 
Merkja/Afmerkja, Senda, 
Upplýs. um tengiliði, 
Hjálp, og Hætta. 


Hægt er að bæta við eigin hringitóni, raddmerki eða smámynd á spjald tengiliðar. Einnig er 
hægt að búa til hópa tengiliða sem gerir notanda það kleift að senda textaboð eða 
tölvupóst til margra viðtakenda í einu. Hægt er að bæta mótteknum upplýsingum tengiliða 
(viðskiptakortum) í skrána Tengiliðir. Sjá Móttaka táknmynda, tóna, viðskiptakorta, 
dagbókarfærslna og stillinga, bls. 62. 


Til athugunar: Aðeins er hægt að senda upplýsingar um tengiliði á milli samhæfra 
tækja. 


Ábending: Tengiliði er hægt að flytja úr mörgum mismunandi Nokia-símum og yfir 
í leikjatölvuna með því að nota gagnaflutningsforrit PC Suite for Nokia N-Gage QD. 
Frekari upplýsingar má fá í hjálp-hluta PC Suite. 


Vistun nafna og númera - Spjöld tengiliða 
búin til og þeim breytt 


Valmöguleikar þegar 
samskiptaspjaldi er breytt: 
Bæta við smámynd / 
Fjarlægja smámynd, 
Bæta við upplýsing., Eyða 
upplýsingum, Breyta 
merkimiða, Hjálp, og 
Hætta. 


1 Styddu á 
og veldu Tengiliðir og síðan Valkostir→ Nýr tengiliður. 
2 Notandinn fyllir út þá reiti sem hann vill og styður á Lokið. 
• 
Til að breyta spjöldum tengiliða, í Skrá tengiliða er skrunað að spjaldi tengiliðarins og 
stutt á 
. Til að breyta upplýsingunum á kortinu er valið Valkostir→ Breyta. 
• 
Til að eyða spjaldi tengiliðar, í Skrá tengiliða er skrunað að spjaldi tengiliðar og valið 
Valkostir→ Eyða. 
• 
Til að bæta smámynd við spjald tengiliðar er spjald tengiliðarins opnað, og valið 
Valkostir→ Breyta og svo Valkostir→ Bæta við smámynd. Smámyndin birtist þegar 
tengiliðurinn hringir. 


Tengiliðir (Símaskrá) 


49 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Ábending: Sjá Myndir, 
bls. 52 til að fá frekari 
upplýsingar um það 
hvernig vista á myndir. 


• 
Til að bæta mynd við spjald tengiliðar er spjald tengiliðar opnað og stutt á 
til að 
opna Myndaskjáinn ( 
). Til að bæta mynd við er valið Valkostir→ Bæta við mynd. 


Tengiliðir afritaðir á milli SIM-korts og 
minnis tækisins 


Ábending! Til að 
senda upplýsingar 
tengiliðar skal skruna að 
kortinu sem ætlunin er að 
senda í Skrá tengiliða. 
Velja skal Valkostir→ 
Senda→ Sem SMS, Með 
tölvupósti (aðeins 
mögulegt ef réttar 
stillingar tölvupósts eru til 
staðar) eða Með 
Bluetooth. Sjá Skilaboð 
kafla, og Gögn send um 
Bluetooth, bls. 92. 


• 
Til að afrita nöfn og númer af SIM-korti og í leikjatölvu skal styðja á 
og velja 
Verkfæri→ SIM-skrá. Þau nöfn sem á að afrita eru valin og þá Valkostir→ Afrita í 
Tengiliði. 
• 
Til að afrita símanúmer, faxnúmer eða númer símboða úr Tengiliðum og yfir á SIM-kort 
er farið í Tengiliðir þar sem spjald tengiliðar er opnað. Þá er skrunað að númeri og valið 
Valkostir→ Afrita í SIM-skrá. 


Tengja hringitón við spjald tengiliðar eða hóp 


Þegar tengiliður eða meðlimur hóps hringir spilar leikjatölvan valda hringitóninn 
(ef símanúmer þess sem hringir er sent og leikjatölvan þekkir það). 
1 Stutt er á 
til að opna spjald tengiliðar eða farið í Lista hópa þar sem hópur er valinn. 
2 Valið er Valkostir→ Hringitónn. Listi með hringitónum opnast. 


Ábending! Hraðval 
er fljótleg leið til að 
hringja í númer sem eru 
mikið notuð. Hægt er að 
tengja hraðvalstakka við 
átta símanúmer. Sjá 
‘Símanúmer hraðvalið’ á 
bls. 28. 


3 Skrunað er að hringitóninum sem ætlunin er að tengja við tengiliðinn eða hópinn og 
stutt á Velja. 
• 
Til að fjarlægja hringitón er valið Sjálfvalinn tónn í lista hringitóna. 
Til athugunar: Leikjatölvan notar síðasta hringitóninn sem var valinn fyrir einstaka 
tengiliði. Ef hringitóni hóps er þannig breytt fyrst og þá tóni einstaks tengiliðar sem 
tilheyrir hópnum, er tónn tengiliðarins notaður þegar hann hringir. 


Tengiliðir (Símaskrá) 


50 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Raddstýrð hringing 


Hægt er að hringja með því að bera fram raddmerki sem hefur verið bætt á spjald 
tengiliðar. Öll töluð orð geta þjónað hlutverki raddmerkis. 


Áður en raddmerki eru notuð skal bent á eftirfarandi: 
• 
Raddmerki eru ekki háð tungumáli. Þau eru háð rödd þess sem talar. 
• 
Bera þarf nafnið fram nákvæmlega eins og það var hljóðritað. 
• 
Raddmerki eru næm fyrir umhverfishljóðum. Þau skal hljóðrita og nota í hljóðlátu 
umhverfi. 
• 
Ekki er hægt að nota mjög stutt nöfn. Nota skal löng nöfn og forðast áþekk nöfn fyrir 
mismunandi númer. 
Til athugunar: Notkun raddmerkja getur verið erfið í hávaðasömu umhverfi eða í 
neyðartilvikum. Því ætti ekki að treysta eingöngu á raddstýrt númeraval við allar 
aðstæður. 


Raddmerki bætt við símanúmer 


Dæmi: Hægt er að 
nota nafn einstaklings sem 
raddmerki, t.d. 
'Símanúmer Jóns'. 


Aðeins er hægt að tengja eitt raddmerki við hvert spjald tengiliðar. Hægt er að tengja 
raddmerki við allt að 25 símanúmer. 
1 Í Skrá tengiliða er það spjald tengiliðar sem ætlunin er að tengja við raddmerki opnað. 
2 Skrunað er að númerinu sem bæta á raddmerkinu við og valið Valkostir→ Bæta við 
raddmerki. 
Ábending! Til að 
skoða lista yfir þau 
raddmerki sem hafa verið 
skilgreind er valið 
Valkostir→ Upplýs. um 
tengiliði→ Raddmerki í 
Skrá tengiliða. 


3 Stutt er á Byrja til að taka upp raddmerki. Eftir upphafstóninn þarf að segja orðið eða 
orðin sem á að nota sem raddmerki skýrt og greinilega. Bíða þarf þar til leikjatölvan 
leikur raddmerkið og vistar það. Hægt er að sjá táknið 
næst við númerið á spjaldi 
tengiliðarins og það gefur til kynna að raddmerki hafi verið bætt við það. 


Hringt með því að bera fram raddmerki 


Nauðsynlegt er að bera raddmerkið fram nákvæmlega eins og það var hljóðritað. 


Tengiliðir (Símaskrá) 


51 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


1 Stutt er á 
í biðham og takkanum haldið niðri. Stuttur tónn er spilaður og 
athugasemdin Tala nú birtist. 
2 Þegar raddmerki eru notuð til að hringja er hátalarinn í notkun. Halda skal 
leikjatölvunni nálægt munni og bera skýrt fram raddmerkið. 
Ábending! Til að 
hlusta á, breyta eða eyða 
raddmerki skal opna spjald 
tengiliðar og skruna að því 
númeri sem raddmerkið er 
tengt við (sýnt með 
). 
Svo skal velja Valkostir→ 
Raddmerki. Þá skal velja 
annað hvort Spila 
upptöku, Breyta, 
eða Eyða. 


3 Leikjatölvan spilar upphaflega raddmerkið, birtir nafnið og númerið og hringir í það 
númer sem er tengt merkinu. 
• 
Ef leikjatölvan spilar rangt raddmerki eða ef reyna á aftur að nota raddmerki er stutt 
á Aftur. 
Til athugunar: Ekki er hægt að hringja með raddmerkjum þegar gagnasímtal eða 
GPRS-tenging er virk. 


Hópar tengiliða búnir til 


1 Í Skrá tengiliða er stutt á 
til að opna Lista hópa. 


2 Valið er Valkostir→ Nýr hópur. 
3 Ritað er nafn fyrir hópinn eða sjálfgefið nafn notað, Hópur og stutt á Í lagi. 
4 Hópurinn er opnaður og valið Valkostir→ Bæta félögum við. 
5 Skrunað er að tengilið og stutt á 
til að merkja hann. Til að bæta við mörgum 
meðlimum á sama tíma er þetta endurtekið við alla þá tengiliði sem ætlunin er að bæta 
við. 
6 Stutt er á Í lagi til að bæta tengilið(um) við hópinn. 


Meðlimir fjarlægðir úr hóp 


1 Í Lista hópa er hópurinn sem á að breyta opnaður. 
2 Skrunað er að tengilið og valið Valkostir→ Fjarlægja úr hópi. 
3 Stutt er á Já til að fjarlægja tengiliðinn úr hópnum. 
Mynd 10 Hópur 
tengiliða búinn til. 


Myndir 


52 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Myndir 


Myndir - Skoða myndir 


Valkostir í Myndir: Opna, 
Senda, Uppflutning. 
mynda, Eyða, Færa í 
möppu, Ný mappa, 
Merkja/Afmerkja, 
Endurskíra, Skoða frekari 
uppl., Bæta við 'Flýtival', 
Uppfæra smámyndir, 
Hjálp, og Hætta. 


Hægt er að vista myndir í forriti skjámynda, fá þær með margmiðlunarboðum eða 
myndskilaboðum, sem viðhengi tölvupósts og um Bluetooth. Myndir í Innhólfi verður að 
vista í minni tækisins eða á minniskorti. Hægt er að vista myndefni sem sent er í 
myndskilaboðum í Myndamöppu. 
1 Stutt er á 
og valið Önnur forrit→ Myndir. Stutt er á 
eða 
til að fara á 
milli minnisflipa. Til að fletta á milli mynda er stutt á 
og 
. 
2 Stutt er á 
til að opna mynd. Þegar myndin er opin er hægt að sjá heiti hennar og 
fjölda mynda í möppunni efst á skjánum. 


Flýtivísar á takkaborði 


• 
Snúa: 
- rangsælis, 
- réttsælis. 
• 
Skrunað er: 
- upp, 
- niður, 
- vinstri, 
- hægri. 
• 
Stærð mynda: 
- stækka, 
- minnka. Stutt er á 
og honum haldið niðri til 
að fara aftur í venjulegan skjá. 
• 
Skjár: 
- til að skipta á milli alls skjásins og venjulegs skjás. 
Ábending! Hægt er að senda boð til samhæfra tækja með mismunandi 
skilaboðaþjónustu. 


Skjámynd 


Hægt er að taka myndir með því að nota skjá leikjatölvunnar. Skjámyndir sjást í bakgrunni 
og sú mynd sem sjá má á skjánum er tekin þegar stutt er á rétta samsetningu takka. 
Mynd 11 Aðalskjár 
Mynda. 


Myndir 


53 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Hafa ber í huga að þegar leikja- eða minniskort er sett í tækið er öllum opnum forritum 
tækisins lokað. Ef taka á skjámynd af leik er leikjakortið fyrst sett í tækið og svo er forrit 
skjámynda opnað. 


1 Stutt er á 
og valið Önnur forrit→ Skjámynd. 
2 Valið er Valkostir→ Halda forriti virku. Forritið hverfur af skjánum. Skjámyndin er 
áfram virk. Skjámyndin hefur engin áhrif á þau forrit sem eru í gangi eða sem eru sett 
í gang, og hægt er að taka þá mynd sem sést á skjánum hvenær sem er, t.d. þegar leikir 
eru spilaðir. 
3 Stutt er á 
+ 
til að taka skjámynd. Skjámyndir eru sjálfkrafa vistaðar í Myndir. 
Til athugunar: Ef minni leikjatölvunnar er orðið lítið er hugsanlegt að hún loki 
einhverjum forritum. Leikjatölvan vistar öll óvistuð gögn áður en forriti er lokað. 


Stillingum Skjámynda breytt 


Valið er Valkostir→ Stillingar til að breyta: 
• 
Taka skjámynd með - Velja skal þá takkasamsetningu sem á að nota til að taka 
skjámyndir. 
• 
Heiti möppu, Heiti skjámyndar, Gæði skjámyndar. 


Valkostir á aðalskjá: Opna, 
Eyða, Breyta nafni innsk., 
Senda, Bæta við 
'Flýtival', Færa á 
minniskort/ Færa í minni 
tækis, Stillingar, og 
Hætta. 


• 
Nota sjálfgefið heiti - Valið er Já ef vista á myndina undir nafninu sem var skrifað í 
valkostinum Heiti skjámyndar. Valið er Nei til að skrifa heiti fyrir hverja mynd (heitið 
sem var skrifað í Heiti skjámyndar valkostinum birtist sjálfkrafa). 


Myndspilari 


Stutt er á 
og valið Önnur forrit→ Myndsp. til að spila myndinnskot sem eru vistuð 
í minni tækisins eða á minniskorti. 


Myndspilarinn styður skrár með endingarnar .3gp og .nim. Ekki er víst að mismunandi 
útgáfur skráarsniðanna séu studdar. 


Mynd 12 Skjámynd. 


Myndir 


54 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


• 
Til að spila myndinnskot er skrunað að innskotinu og stutt á 
eða valið Valkostir→ 
Opna. 
• 
Til að senda myndinnskot er skrunað að innskotinu sem ætlunin er að senda og valið 
Valkostir→ Senda→ Með margmiðlun, Með tölvupósti, eða Með Bluetooth. 
Viðtakandi er valinn. Myndinnskotið færist í Úthólfið til sendingar. Þar sem 
hámarksstærð margmiðlunarboða er 95 kB er lengd myndinnskotsins einnig takmörkuð 
við 95 kB, en það jafngildir vanalega um 15 sekúndna lengd. 
• 
Til að virkja eða slökkva á hljóði, stilla skjábirtu, eða til að láta spilun myndinnskota 
hefjast sjálfkrafa aftur um leið og spilun þeirra lýkur, skal velja Valkostir→ Stillingar. 


Móttaka myndinnskota í skilaboðum 


• 
Þegar notandi fær myndinnskot á studdu skráarsniði í margmiðlunarboðum getur hann 
farið í Skilaboð til að opna margmiðlunarboðin. Til að skoða skilaboðin sem texta, og 
til að spila myndinnskotið eða vista það, skal velja Valkostir→ Hlutir. 
• 
Þegar notandi fær myndinnskot á studdu skráarsniði sem viðhengi í tölvupósti getur 
hann opnað skilaboðin og valið Valkostir→ Viðhengi ef hann vil spila eða vista 
innskotið. 


Skilaboð 


55 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Skilaboð 


Valkostir í aðalyfirliti 
Skilaboða: Búa til 
skilaboð, Tengja (sést ef 
pósthólfsstillingar hafa 
verið skilgreindar) / 
Aftengja (sést ef tenging 
við pósthólf er virk), SIM- 
skilaboð, Upplýs. frá 
endurv., Þjónustuskipun, 
Stillingar, Hjálp, og 
Hætta. 


Í Skilaboðum er hægt að búa til, senda, taka á móti, skoða, breyta og skipuleggja: textaboð, 
margmiðlunarboð, tölvupóstboð og sérstök textaboð sem innihalda gögn. Auk þess er hægt 
að taka við skilaboðum og gögnum um Bluetooth, taka við WAP-þjónustuboðum, 
skilaboðum frá endurvarpa og senda þjónustuskipanir. 


Til athugunar: Þessar aðgerðir er einungis hægt að nota ef símafyrirtækið eða 
þjónustuveitan styðja þær. Einungis þau tæki sem styðja samhæfar mynd-, 
margmiðlunar- eða tölvupóstsaðgerðir geta tekið við og birt þessi skilaboð. Sum 
netkerfi gætu sent tengil í vefsíðu í tæki móttakanda þannig að hann geti skoðað 
margmiðlunarboð. 


Þegar Skilaboð eru opnuð birtist aðgerðin Ný skilaboð og listi yfir möppur: 


Innhólf - inniheldur móttekin skilaboð önnur en tölvupóst og skilaboð frá 
endurvarpa. Tölvupóstboð eru geymd í Pósthólf. 


Ábending! Hægt er 
að skipuleggja skilaboð 
með því að bæta við nýjum 
möppum undir Mínar 
möppur. 


Mínar möppur - til að skipuleggja skilaboð með því að raða þeim í möppur. 


Pósthólf - Þegar þessi mappa er opnuð er annaðhvort hægt að tengjast við ytra 
pósthólf til að sækja ný tölvupóstboð, eða skoða fyrri tölvupóstboð án þess að tengjast. Sjá 
Stillingar fyrir tölvupóst, bls. 70. 


Ábending! Þegar 
einhverjar af sjálfgefnu 
möppunum eru opnaðar er 
hægt að skipta á milli 
mappa með því að styðja á 
eða 
. 


Uppköst - geymir drög að skilaboðum sem hafa ekki verið send. 


Send skjöl - geymir þau 20 skilaboð sem síðast voru send (fyrir utan þau skilaboð 
sem send voru með Bluetooth). Til að breyta því hversu mörg boð eru vistuð, sjá Stillingar 
fyrir möppuna Annað, bls. 72. 


Úthólf - er tímabundinn geymslustaður fyrir skilaboð sem bíða sendingar. 


Skilaboð 


56 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Tilkynningar - hægt er að stilla netkerfið þannig að það sendi skilatilkynningu um 
textaboð og margmiðlunarboð sem hafa verið send (netþjónusta). Ekki er öruggt að hægt 
sé að fá skilatilkynningar um margmiðlunarboð sem hafa verið send á tölvupóstfang. 
Að skrifa texta 


Hefðbundin textaritun 


Vísirinn 
sést efst til hægri á skjánum þegar texti er ritaður með hefðbundnum 
hætti. 
• 
Stutt er endurtekið á tölutakka ( 
- 
) þar til viðkomandi bókstafur birtist. Fleiri 
stafir eru tiltækir á tölutakka en þeir sem eru prentaðir á takkann. 
Teikn: 
og 
segja til um hástafi og 
lágstafi. 
þýðir að 
fyrsti stafur orðsins verður 
ritaður með hástaf og að 
allir aðrir stafir verði 
sjálfkrafa ritaðir með 
lágstöfum. 
merkir 
talnaham. 


• 
Til að rita tölustaf er stutt á talnatakkann og honum haldið niðri. 
• 
Til að skipta á milli bókstafa- og tölustafa er stutt á 
og honum haldið niðri. 
• 
Ef næsti stafur er staðsettur á sama takka og sá sem verið var að rita er beðið þar til 
bendillinn birtist (eða stutt á 
til að ljúka biðtímanum) og stafurinn síðan 
sleginn inn. 
• 
Ef rangur stafur er sleginn inn er stutt á 
til að fjarlægja staf. Stutt er á 
og honum haldið niðri til að fjarlægja fleiri en einn staf. 
• 
Algengustu greinarmerki má finna undir 
. Með því að styðja endurtekið á 
birtist viðkomandi greinarmerki. 
Styddu á 
til að opna lista með greinarmerkjum, sérstöfum og táknum. Notaðu 
til að færast um í listanum og styddu á Velja til að velja staf eða tákn. 
• 
Með því að styðja á 
er sett inn bil. Til að færa bendilinn í næstu línu er stutt þrisvar 
sinnum á 
. 
• 
Til að skipta á milli há- og lágstafa Abc, abc og ABC er stutt á 
. 


Skilaboð 


57 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Sjálfvirk ritun - Orðabók 


Hægt er að slá inn hvaða staf sem er með því að styðja aðeins einu sinni á talnatakka. 
Sjálfvirk ritun texta byggist á innbyggðri orðabók. Einnig er hægt að bæta orðum við 
orðabókina. Þegar orðabókin er orðin full er elsta orðinu skipt út fyrir það sem er sett inn. 


Ábending! Til að 
gera sjálfvirka ritun virka 
eða óvirka á meðan texti 
er ritaður er stutt tvisvar 
sinnum á 
. 


1 Til að virkja sjálfvirka ritun er stutt á 
og valið Orðabók virk. Með þessu verður 
sjálfvirk ritun virk í öllum ritlum leikjatölvunnar. Vísirinn 
sést efst til hægri á 
skjánum þegar sjálfvirk ritun er notuð. 
2 Rétt orð er ritað með því að styðja á takkana 
- 
. Aðeins þarf að styðja einu 
sinni á takka fyrir hvern staf. Þegar enska orðabókin er valin er Nokia t.d. ritað með því 
að velja, 


stutt er á 
fyrir N, 
fyrir o, 
fyrir k, 
fyrir i, og 
fyrir a. 
Eins og sjá má á mynd 13 breytist tillagan að orðinu í hvert sinn sem stutt er á takka. 
3 Eftir að ritun orðsins lýkur, og orðið er rétt, skal staðfesta það með því að styðja á 
eða setja inn bil með því að styðja á 
. 
• Ef orðið er rangt: Stutt er endurtekið á 
til að skoða þær samsvaranir sem 
orðabókin hefur fundið. Einnig er hægt að styðja á 
og velja T9-orðabók→ 
Finna svipað. 
• Ef ? birtist aftan við orðið, er orðið sem ætlunin var að rita ekki í orðabókinni. Til að 
bæta orði í orðabókina er fyrst stutt á Stafa, þá er orðið fært inn (að hámarki 
32 stafir) með hefðbundinni textaritun, og svo er stutt á Í lagi. Orðinu er bætt í 
orðabókina. Þegar orðabókin er orðin full er elsta orðinu sem var sett inn í hana skipt 
út fyrir nýja orðið sem er sett inn. 
4 Þá er hafist handa við ritun næsta orðs. 


Ábendingar um sjálfvirka ritun 


• 
Til að eyða staf er stutt á 
. Stutt er á 
og honum haldið niðri til að fjarlægja 
fleiri en einn staf. 


Mynd 13 Samsvörun 
orðanna kemur fram 
smám saman og það 
þarf að bíða þar til allt 
orðið hefur verið ritað 
áður en árangurinn er 
skoðaður. 


Skilaboð 


58 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Ábending! Í sjálfvirkri 
ritun er giskað á það hvaða 
algenga greinarmerki (.,?!‘) 
á best við. Röð og úrval 
greinarmerkja fer eftir 
tungumáli orðabókarinnar. 


• 
Til að skipta á milli há- og lágstafa Abc, abc og ABC er stutt á 
. Sjálfvirk ritun er 
gerð óvirk með því að styðja tvisvar sinnum snöggt á 
. 
• 
Til að rita tölu í ham bókstafa er stutt á viðkomandi talnatakka og honum haldið niðri. 
Til að skipta á milli bókstafa- og tölustafa er stutt á 
og honum haldið niðri. 
• 
Algengustu greinarmerki má finna undir 
. Til að fá rétta greinarmerkið er fyrst stutt 
á 
og síðan endurtekið á 
. 
• 
Styddu á 
til að opna lista með greinarmerkjum, sérstöfum og táknum. Notaðu 
til að færast um í listanum og styddu á Velja til að velja staf eða tákn. 
• 
Stutt er endurtekið á 
til að skoða þær samsvaranir sem orðabókin hefur fundið. 
Ábending! Þegar 
stutt er á 
birtast 
eftirfarandi valmöguleikar 
(mismunandi eftir 
ritfærsluham og 
aðstæðum): Orðabók 
(sjálfvirk ritun), 
Bókstafahamur 
(hefðbundin ritun), 
Talnahamur, Klippa úr 
(ef texti hefur verið 
valinn), Afrita (ef texti 
hefur verið valinn), Líma 
(þegar texti hefur fyrst 
verið klipptur eða 
afritaður),Slá inn tölu, Slá 
inn tákn, og Tungumál 
texta: (breytir tungumáli 
við textaritun í öllum 
ritlum í leikjatölvunni). 


• 
Stutt er á 
, svo á T9-orðabók og loks á 
til að velja einn af eftirfarandi 
möguleikum: 
• Finna svipað til að skoða lista yfir orð sem innihalda þá stafi sem þú ritaðir. 
• Bæta í orði til að bæta inn orði (að hámarki 32 stafir) í orðabókina með 
hefðbundinni textaritun. Þegar orðabókin er orðin full er elsta orðinu sem var sett 
inn í hana skipt út fyrir nýja orðið sem er sett inn. 
• Breyta orði til að breyta orðinu með hefðbundinni textaritun, sem er til staðar ef 
orðið er virkt (undirstrikað). 


Ritun samsettra orða 


Fyrri hluti samsetts orðs er ritaður og staðfestur með því að styðja á 
. Síðari hluta 
samsetta orðsins þarf að rita og staðfesta með því að bæta við bili. Bilið er sett inn með 
því að styðja á 
. 


Slökkt á sjálfvirkri ritun 


• 
Stutt er á 
og valið Orðabók→ Óvirk til að slökkva á sjálfvirkri ritun í öllum ritlum 
leikjatölvunnar. 


Afrita texta á klemmuspjald 


1 Til að velja stafi og orð er stutt á 
og honum haldið niðri. Á sama tíma skal styðja 
á 
eða 
. Um leið og valið færist er textinn auðkenndur. 


Skilaboð 


59 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


2 Til að ljúka valinu skal hætta að styðja á 
. 
3 Til að afrita texta á klemmuspjaldið er 
haldið niðri og á sama tíma er stutt á 
Afrita. 
4 Til að setja texta inn í skjal er stutt á 
og honum haldið niðri, og síðan á Líma. 
Einnig er hægt að styðja einu sinni á 
og velja Líma. 
• 
Til að velja textalínur skal styðja á 
og halda honum niðri. Á sama tíma skal styðja 
á 
eða 
. 
• 
Til að fjarlægja valda textann úr skjalinu er stutt á 
. 


Rita og senda skilaboð 


Birting margmiðlunarboða getur verið mismunandi eftir móttökutækjum. 


Höfundarréttarvörn getur komið í veg fyrir afritun, breytingar, flutning eða framsendingu 
ákveðinna mynda, hringitóna og annars efnis. 


Ábending! Hægt er 
að byrja að búa til skilaboð 
úr öllum forritum sem hafa 
valmöguleikann Senda. 
Velja skal þá skrá (mynd, 
texta) sem á að bæta við 
skilaboðin Valkostir→ 
Senda. 


Gæta þarf þess að áður en hægt er að búa til margmiðlunarboð eða skrifa tölvupóst verða 
réttar tengistillingar að vera fyrir hendi. Sjá Nauðsynlegar stillingar tölvupósts, bls. 61 og 
Nauðsynlegar stillingar fyrir margmiðlunarboð, bls. 61. 
1 Velja skal Ný skilaboð. Listi yfir valkosti skilaboða opnast. 
• Velja skal Búa til: SMS ef ætlunin er að búa til textaboð. 
• Velja skal Búa til: Margmiðlunarboð ef ætlunin er að senda margmiðlunarboð 
(MMS). 
• Velja skal Búa til: Tölvupóst til að senda tölvupóst. Ef tölvupóstfang hefur ekki verið 
sett upp er notandinn beðinn um það. 
Ábending! Skrunað 
er að tengilið og stutt á 
til að merkja hann. 
Hægt er að merkja marga 
viðtakendur í einu. 


2 Stutt er á 
til að velja einn eða fleiri viðtakendur úr skránni Tengiliðir. Einnig er hægt 
að slá inn símanúmer eða tölvupóstfang viðtakandans. Með því að styðja á 
er bætt 
við semíkommu (;) sem aðskilur hvern viðtakanda frá öðrum. 
3 Stutt er á 
til að fara í svæði skilaboðanna. 
4 Skilaboðin eru skrifuð. 


Skilaboð 


60 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Valkostir í SMS-ritlinum: 
Senda, Bæta inn viðtak., 
Bæta í, Viðhengi 
(tölvupóstur), Skoða skb. 
fyrst (MMS), Hlutir 
(MMS), Fjarlægja (MMS), 
Eyða, Upplýs. um 
skilaboð, Sendikostir, 
Hjálp, og Hætta. 


• Til að bæta mynd við textaboð skal velja Valkostir→ Bæta í→ Mynd. 
Til athugunar: Tækið styður sendingu textaboða umfram venjuleg 160 stafa 
mörk. Ef boðin fara yfir 160 stafi verða þau send sem tvenn boð eða fleiri og 
kunna þá að kosta meira. Í flettistikunni má sjá lengdarvísi skilaboða sem telur 
afturábak frá 160. Til dæmis þýðir 10 (2) að enn megi bæta við 10 stöfum 
þannig að textinn verði sendur sem tvenn boð. Athygli skal vakin á því að 
sumir stafir kunna að taka meira pláss en aðrir. 
• Til að bæta miðlunarhlut við margmiðlunarboð skal velja Valkostir→ Bæta inn→ 
Mynd, Hljóðinnskot, Myndinnskot eða Skjalasniði. Þegar hljóði hefur verið bætt við 
boð sést 
teiknið í upplýsingaröndinni. Margmiðlunarboð geta aðeins innihaldið 
eina mynd og eitt hljóðinnskot. 


Ábending! Sjálfgefin stilling er Stærð myndar: Stór (fer eftir netkerfi). Þegar 
margmiðlunarboð eru send á tölvupóstfang eða í tæki sem styður móttöku 
stórra mynda ætti að nota stærri myndstærð. Ef ekki er vitað hvort 
móttökutækið eða símkerfið styður sendingar stórra skráa er mælt með því að 
nota smáar myndir og hljóðinnskot sem eru innan við 15 sekúndur að lengd. 
Til að breyta stillingunni er valið Valkostir→ Sendikostir→ Stærð myndar 
þegar margmiðlunarboð eru búin til. 
Ef valið er Bæta inn→ Nýju hljóðinnskoti, opnast Upptökutæki og hægt er að taka 
upp nýtt hljóð. Stutt er á Í lagi og nýja hljóðið vistast sjálfkrafa ásamt því sem afrit 
af því er sett inn í skilaboðin. Valið er Valkostir→ Skoða skb. fyrst til að sjá hvernig 
margmiðlunarboðin munu líta út. 
• Til að bæta viðhengi við tölvupóst skal velja Valkostir→ Bæta í→ Mynd, 
Hljóðinnskoti, Myndinnskot eða Punkti. Tölvupóstviðhengi eru auðkennd með 
í 
upplýsingaröndinni. 
5 Til að senda skilaboðin skal styðja á Valkostir→ Senda eða 
. 
Til athugunar: Tölvupóstboð eru sett sjálfkrafa í Úthólf áður en þau eru send. Ef 
sending þeirra mistekst eru tölvupóstboðin áfram í Úthólfinu þar sem þau hafa 
stöðuna Mistókst. 


Mynd 14 
Margmiðlunarboð 
búin til. 


Skilaboð 


61 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Ábending! Þú getur 
farið á síðuna http:// 
support.n-gage.com til að 
panta stillingar fyrir WAP, 
MMS, tölvupóst og 
internetaðgangsstaði 
leikjatölvunnar. Tenglar á 
N-Gage vefsíður á hinum 
ýmsu tungumálum má 
nálgast á http://www.n- 
gage.com/select.html. 


Nauðsynlegar stillingar fyrir margmiðlunarboð 


Hægt er að fá stillingarnar í textaboðum frá símafyrirtækinu eða þjónustuveitunni. Sjá 
Móttaka táknmynda, tóna, viðskiptakorta, dagbókarfærslna og stillinga, bls. 62. 


Upplýsingar um framboð og áskrift að gagnaþjónustu má fá hjá símafyrirtæki eða 
þjónustuveitu. Fylgja skal leiðbeiningum þjónustuveitu. 
Stillingarnar færðar inn handvirkt: 
1 Farið er í Verkfæri→ Stillingar→ Samband→ Aðgangsstaðir og skilgreina 
stillingarnar fyrir aðgangsstað margmiðlunarboða. 
Sjá Tengistillingar, bls. 38. 
2 Farið er í Skilaboð→ Valkostir→ Stillingar→ Margmiðlunarboð. Opna skal 
Aðg.staður í notkun og velja aðgangsstaðinn sem var myndaður sem aðaltenging. 
Sjá einnig Stillingar fyrir margmiðlunarboð, bls. 68. 


Nauðsynlegar stillingar tölvupósts 


Ábending! Til að 
senda skrár sem ekki eru 
hljóð eða minnispunktar 
sem viðhengi er 
viðkomandi forrit opnað 
og valið Senda→ Með 
tölvupósti, ef sá möguleiki 
er til staðar. 


Áður en hægt er að senda, taka á móti, sækja, svara og framsenda tölvupóst verður að: 
• 
Skilgreina á réttan hátt aðgangsstað internets (IAP). Sjá Tengistillingar, bls. 38. 
• 
Skilgreina verður stillingar tölvupósts á réttan hátt. Sjá Stillingar fyrir tölvupóst, bls. 70. 
Nauðsynlegt er að hafa aðskilið tölvupóstfang. Fara skal eftir leiðbeiningunum frá ytra 
pósthólfinu og Internet-þjónustuveitunni. 


Innhólf - móttaka skilaboða 


Þegar skilaboð eru móttekin birtist teiknið 
og textinn 1 ný skilaboð í biðham. Stutt er 
á Sýna til að opna skilaboðin. Skilaboð í Innhólfi eru opnuð með því að skruna að þeim og 
styðja á 
. 


Skilaboð 


62 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Teikn innhólfs: 
Þegar ólesin skilaboð eru í 
Innhólfinu breytist teiknið 
í 
, 
ólesin textaboð, 
ólesin 
margmiðlunarboð, og 
gögn sem eru 
móttekin um Bluetooth. 


Móttaka margmiðlunarhluta 


Mikilvægt: Hlutir í margmiðlunarboðum geta innihaldið veirur eða á annan hátt 
reynst tækinu eða tölvunni varasamir. Aldrei skal opna viðhengi ef ekki er fullvíst að 
treysta megi sendandanum. 


Þegar margmiðlunarboð eru opnuð ( 
), er á sama tíma hægt að sjá mynd, lesa skilaboð 
og heyra hljóð í hátalaranum ( 
sést ef boðin innihalda hljóð). Meðan hljóð er spilað er 
hægt að styðja á 
eða 
til að auka eða minnka hljóðstyrkinn. Til að taka hljóðið af 
er stutt á Hætta. Til að hlusta aftur á hljóð er valið Valkostir→ Spila hljóðinnskot. 


Valkostir í Hlutaskjá: 
Opna, Vista, Senda, Hjálp, 
og Hætta. 


Til að sjá hvaða hluti margmiðlunarboð innihalda eru boðin opnuð og valið Valkostir→ 
Hlutir. Hægt er að vista margmiðlunarskrá hluta í leikjatölvunni eða senda hana í samhæft 
tæki, t.d. um Bluetooth. 


Höfundarréttarvörn getur komið í veg fyrir afritun, breytingar, flutning eða framsendingu 
ákveðinna mynda, hringitóna og annars efnis. 


Móttaka táknmynda, tóna, viðskiptakorta, 
dagbókarfærslna og stillinga 


Ábending! Ef vCard- 
skrá með viðhengdri mynd 
berst er hún einnig vistuð í 
Tengiliðum. 


Leikjatölvan getur tekið við margs konar textaboðum sem innihalda gögn ( 
), einnig 
kölluð OTA-skilaboð (Over-The-Air): 
• 
Skilaboð m. teikningu - Til að vista myndina ef ætlunin er að nota hana síðar í Önnur 
forrit→ Myndir→ Myndskilab., skal velja Valkostir→ Vista mynd. 
• 
Nafnspjald - Til að vista upplýsingar tengiliðarins skal velja Valkostir→ Vista 
nafnspjald. 
Til athugunar: Vottorð eða hljóðskrár sem fylgja viðskiptakortum vistast ekki. 
• 
Hringitónn - Til að vista hringitóninn í Tónsmið skal velja Valkostir→ Vista. 
• 
Táknmynd rekanda - Til að táknmyndin sjáist í biðham í stað auðkennis 
símafyrirtækisins skal velja Valkostir→ Vista. 


Skilaboð 


63 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


• 
Dagbókaratriði - Til að vista boðið skal velja Valkostir→ Vista í dagbók. 
• 
Vefskilaboð - Til að vista bókamerkið í lista Bókamerkja í Vef skal velja Valkostir→ 
Vista í bókamerki. Ef skilaboð innihalda bæði stillingar aðgangsstaða og bókamerki 
sem ætlunin er að vista, skal velja Valkostir→ Vista alla. 
• 
Tilkynning um tölvupóst - Segir til um það hversu mörg ný tölvupóstboð eru í ytra 
pósthólfinu. Í ítarlegri tilkynningum má e.t.v. finna meiri upplýsingar. 
• 
Auk þess er hægt að taka við þjónustunúmeri textaboða, númeri talhólfs, stillingum 
sniða fyrir ytri samstillingu, stillingum aðgangsstaða fyrir Vef-forritið, 
margmiðlunarboð eða tölvupóst, innskráningarstillingum aðgangsstaða eða stillingum 
tölvupósts. 


Móttaka þjónustuboða 


Þjónustuboð ( 
) eru tilkynningar, t.d. fréttatilkynningar, sem geta innihaldið textaboð 
eða tengla. Nánari upplýsingar um framboð og áskrift fást hjá þjónustuveitunni. 


Mínar möppur 


Ábending! Hægt er 
að nota texta í Möppu 
skjalasniða til að þurfa 
ekki að endurskrifa boð 
sem eru send oft. 


Undir Mínar möppur er hægt að raða skilaboðum í möppur, búa til nýjar möppur og 
endurnefna og eyða möppum. Valið er Valkostir→ Færa í möppu, Ný mappa, eða 
Endurskíra möppu. 


Pósthólf 


Ef notandi velur Pósthólf án þess að hann hafi áður sett upp pósthólf er hann beðinn um 
að gera það. Sjá Nauðsynlegar stillingar tölvupósts, bls. 61. Þegar nýtt pósthólf er búið til 
kemur heitið sem því er gefið í stað Pósthólf í aðalyfirliti Skilaboða. Hægt er að hafa nokkur 
pósthólf (að hámarki sex). 


Skilaboð 


64 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Pósthólfið opnað 


Þegar pósthólfið er opnað er hægt að velja á milli þess að skoða póst sem áður hefur verið 
sóttur án tengingar og þess að tengjast póstmiðlaranum. 


Þegar skrunað er að pósthólfinu og stutt er á 
, birtir leikjatölvan boð þar sem notandinn 
er spurður hvort hann vilji Tengjast pósthólfi? 
• 
Stutt er á Já til að tengjast pósthólfinu og sækja þannig ný tölvupóstboð eða skilaboð. 
Þegar skilaboð eru skoðuð á neti er notandinn sítengdur við ytra pósthólfið með 
gagnasendingu eða GPRS-tengingu. Sjá einnig Mikilvægir vísar í biðham, bls. 22 og 
Tengistillingar, bls. 38. 
• 
Velja skal Nei til að skoða tölvupóst sem áður hefur verið sóttur án þess að tengjast. 
Þegar tölvupóstur er skoðaður án tengingar er leikjatölvan ekki tengd ytra pósthólfinu. 


Tölvupóstboð sótt úr pósthólfinu 


• 
Til að tengjast ytra pósthólfi skal velja Valkostir→ Tengja. 
Mikilvægt: Tölvupóstboð geta innihaldið veirur eða á annan hátt reynst tækinu eða 
tölvunni varasöm. Aldrei skal opna viðhengi ef ekki er fullvíst að treysta megi 
sendandanum. 


Ábending! Hægt er 
að nota PC Suite for Nokia 
N-Gage QD á samhæfri 
tölvu til að skilgreina 
stillingar aðgangsstaða og 
pósthólfa. Sjá 
geisladiskinn sem 
fylgir með vörunni. 


1 Þegar tenging við ytra pósthólf er virk, er valið Valkostir→ Sækja tölvupóst→ 
• Nýjan - til að sækja öll ný tölvupóstboð og flytja þau yfir í leikjatölvuna. 
• Valinn - til að sækja aðeins valin (merkt) tölvupóstboð. 
• Allan - til að sækja öll skilaboð í pósthólfinu. 
Til að hætta við að sækja boð skal styðja á Hætta við. 
2 Þegar skilaboðin hafa verið sótt getur notandinn skoðað þau á meðan hann er ennþá 
tengdur. Einnig er hægt að velja Valkostir→ Aftengja til að slíta tengingunni og skoða 
tölvupóstboðin án tengingar. 
3 Til að opna tölvupóstboð er stut á 
. Ef tölvupóstboðin hafa ekki verið sótt (ör 
teiknsins beinist út) og notandinn er ennþá ótengdur er hann spurður hvort hann vilji 
sækja boðin úr pósthólfinu. 


Mynd 15 Pósthólf með 
mismunandi teikn um 
stöðu. 


Skilaboð 


65 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Teikn um stöðu 
tölvupósts: 
- nýr tölvupóstur (í 
tengdum eða ótengdum 
ham), innihaldið hefur ekki 
verið flutt úr pósthólfinu 
og yfir í leikjatölvuna (örin 
bendir út). 
nýr tölvupóstur, efnið 
hefur verið flutt úr 
pósthólfinu og yfir í 
leikjatölvuna (örin bendir 
inn). 
tölvupóstboð sem 
hafa verið lesin. 
þeim póstfyrirsögnum 
sem hafa verið lesnar 
hefur verið eytt úr 
leikjatölvunni ásamt efni 
boðanna. 


• Til að skoða viðhengi tölvupósts þarf að opna skilaboð sem hafa tákn um að viðhengi 
fylgi þeim 
og velja Valkostir→ Viðhengi. Ef tákn viðhengisins er dökkt hefur 
viðhengið ekki verið sótt og velja þarf Valkostir→ Sækja. Í skjánum Viðhengi er 
hægt að sækja, opna og vista viðhengi. Einnig er hægt að senda viðhengi um 
Bluetooth. 
Ábending! Ef pósthólfið styðst við IMAP 4-samskiptareglur getur notandinn valið 
að sækja eingöngu fyrirsagnir, eingöngu skilaboð eða bæði skilaboð og viðhengi. Ef 
pósthólfið styðst við POP3-samskiptareglur er aðeins hægt að velja um að sækja 
fyrirsagnir eða skilaboð og viðhengi. Sjá Stillingar fyrir tölvupóst, bls. 70. 


Tölvupósti eytt 


• 
Til að eyða innihaldi tölvupósts úr leikjatölvunni, án þess þó að eyða því úr ytra 
pósthólfi, þarf að velja Valkostir→ Eyða→ Tæki eingöngu. 
Til athugunar: Leikjatölvan speglar póstfyrirsagnirnar í ytra pósthólfinu. Þannig 
er fyrirsögnin áfram í leikjatölvunni þó svo að innihaldi skilaboðanna sé eytt. Ef 
einnig á að fjarlægja fyrirsögnina þarf fyrst að eyða tölvupóstinum úr ytra 
pósthólfinu og síðan þarf að tengja leikjatölvuna aftur við ytra pósthólfið til að 
uppfæra stöðuna. 
• 
Til að eyða tölvupósti bæði úr leikjatölvunni og ytra pósthólfinu: 
Ábending! Til að 
afrita tölvupóst úr ytra 
pósthólfinu og í möppu 
undir Mínar möppur skal 
velja Valkostir→ Afrita í 
möppu. Velja skal möppu 
af listanum og styðja á Í 
lagi. 


Velja skal Valkostir→ Eyða→ Tæki og miðlara. 
Til athugunar: Ef notandinn er ekki tengdur er tölvupóstinum fyrst eytt úr 
leikjatölvunni. Honum er svo sjálfkrafa eytt úr ytra pósthólfinu við næstu 
tengingu. Ef notaðar eru POP3-samskiptareglur eru skilaboð sem eru merkt 
þannig að þeim skuli eyða ekki fjarlægð fyrr en tengingunni við pósthólfið er 
lokað. 
• 
Til að hætta við að eyða tölvupósti bæði af leikjatölvunni og miðlaranum er skrunað að 
tölvupósti sem hefur verið merktur þannig að honum skuli eytt við næstu tengingu 
( 
), og valið Valkostir→ Afturkalla. 


Skilaboð 


66 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Tenging rofin við pósthólfið 


Til að ljúka gagnasendingu eða GPRS-tengingu við ytra pósthólfið skal velja Valkostir→ 
Aftengja á meðan notandinn er tengdur. Sjá einnig Mikilvægir vísar í biðham, bls. 22. 


Tölvupóstboð skoðuð án tengingar 


Þegar Pósthólf er opnað næst og notandinn vill skoða og lesa tölvupóstboðin án tengingar 
þarf að svara Nei við spurningunni Tengjast pósthólfi?. Hægt er lesa póstfyrirsagnir sem 
áður hafa verið sóttar og/eða sótt skilaboð. Einnig er hægt að velja að skrifa, svara eða 
framsenda tölvupóst sem er sendur þegar notandinn tengist næst við pósthólfið. 


Úthólf - Skilaboð sem bíða sendingar 


Dæmi: Skilaboð eru 
t.d. sett í Úthólf þegar 
leikjatölvan er utan 
þjónustusvæðis. Einnig er 
hægt að velja þann 
möguleika að 
tölvupóstboð verði send 
næst þegar tengst er við 
ytra pósthólfið. 


Staða skilaboða í Úthólfi: Sendir, Í bið /Í biðröð, Senda aftur kl. (tími) - Leikjatölvan reynir 
aftur að senda boðin þegar tíminn er liðinn. Stutt er á Senda til að reyna að senda boðin 
strax aftur. Seinkað - Hægt er að stilla skjöl á „bið“ á meðan þau eru í Úthólfi. Skrunað er 
að boðum sem verið er að senda og valið Valkostir→ Seinka sendingu. Mistókst - 
Hámarksfjölda tilrauna til að senda boð hefur verið náð. Sending mistókst. Ef reynt var að 
senda textaboð skal opna skilaboðin og kanna hvort valkostir sendingar séu réttir. 


Skilaboð á SIM-korti skoðuð 


Áður en hægt er að skoða SIM-skilaboð þarf að afrita þau í möppu í leikjatölvunni. 
1 Á aðalskjá skilaboða er valið Valkostir→ SIM-skilaboð. 
2 Velja skal Valkostir→ Merkja/afmerkja→ Merkja eða Merkja allt til að merkja 
skilaboð. 
3 Valið er Valkostir→ Afrita. Listi yfir möppur opnast. 
4 Mappa er valin og stutt er á Í lagi. Farið er í möppuna til að skoða skilaboðin. 


Skilaboð 


67 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Endurvarpi (sérþjónusta) 


Valkostir endurvarpa: 
Opna, Gerast áskrifandi / 
Hætta í áskrift, 
Sérmerkja / Fjarl. 
sérmerkingu, Efni, 
Stillingar, Hjálp, og 
Hætta. 


Mögulega er hægt að taka á móti boðum um mismunandi efni frá þjónustuveitunni, til 
dæmis um veður og umferð. Til að fá upplýsingar um tiltæk efni og tengd efnisnúmer skal 
hafa samband við þjónustuveitu. Á aðalskjá skilaboða er valið Valkostir→ Upplýs. frá 
endurvarpa. Á aðalskjánum er hægt að sjá stöðu efnis, efnisnúmer, heiti, ásamt því hvort 
efni hafi verið merkt ( 
) til eftirfylgni. 


Til athugunar: GPRS-tenging gæti hindrað móttöku skilaboða frá endurvarpa. Til að 
fá upplýsingar um réttar GPRS-stillingar skal hafa samband við símafyrirtækið. Sjá 
Tengistillingar, bls. 38. 


Þjónustuskipun ritill 


Velja skal Skilaboð→ Valkostir→ Þjónustuskipun. Hægt er að slá inn og senda 
þjónustubeiðnir (einnig kallaðar USSD-skipanir) til þjónustuveitunnar, s.s. skipanir um að 
virkja netþjónustu. 


Stillingar skilaboða 


Stillingar fyrir textaboð 


Valkostir þegar stillingum 
er breytt fyrir 
skilaboðastöð textaboða: 
Ný skilab.miðstöð, 
Breyta, Eyða, Hjálp, 
og Hætta. 


Farið er í Skilaboð→ Valkostir→ Stillingar→ SMS. 
• 
Skilaboðamiðstöðvar - Birtir lista yfir allar skilaboðastöðvar textaboða sem hafa verið 
skilgreindar. Sjá Nýrri skilaboðastöð bætt við, bls. 68. 
• 
Skb.miðstöð í notkun - Valið er hvaða skilaboðastöð er notuð til að senda og taka á 
móti textaboðum. 
• 
Fá tilkynningu (Netþjónusta) - Til að fara fram á að netkerfið sendi skilatilkynningar 
þegar textaboð eru send. Þegar það er stillt á Nei, sést aðeins staðan Send í 
notkunarskránni. Sjá bls. 30. 


Skilaboð 


68 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


• 
Gildistími skilaboða - Ef ekki næst í viðtakanda skilaboðanna innan ákveðins tíma er 
boðunum eytt úr skilaboðastöð textaboða. Athugið að nauðsynlegt er að símafyrirtækið 
styðji þessa þjónustu. Hámarks tími er hámarkstíminn sem er leyfður í netkerfinu. 
• 
Skilaboð send sem - Ekki ætti að breyta þessum valmöguleika nema öruggt sé að 
skilaboðastöðin geti breytt textaboðum í önnur snið. Hafa skal samband við 
símafyrirtækið. 
• 
Æskileg tenging - Hægt er að senda textaboð um venjulegt GSM-netkerfi, eða um 
GPRS ef netkerfið styður það. Sjá GPRS, bls. 42. 
• 
Svar um sömu miðst. (Sérþjónusta) - Velja skal Já, ef ætlunin er að svara skilaboðum 
um númer sömu skilaboðastöðvar textaboða. 


Nýrri skilaboðastöð bætt við 


1 Opna skal Skilaboðamiðstöðvar og velja Valkostir→ Ný skilab.miðstöð. 
2 Stutt er á 
, nafn þjónustustöðvarinnar er skrifað og stutt er á Í lagi. 
Dæmi: Ef GPRS er 
notað í aðaltengingu er 
æskilegt að velja GSM- 
gagnasendingu í 
varatengingu. Þannig 
getur notandinn sent 
og tekið við 
margmiðlunarboðum þó 
svo ekkert netkerfi sem 
styður GPRS sé til staðar. 
Hafa skal samband við 
símafyrirtækið eða 
þjónustuveituna til að fá 
frekari upplýsingar. Sjá Um 
gagnatengingar og 
aðgangsstaði, bls. 38. 


3 Stutt er á 
, síðan á 
og númer skilaboðastöðvar textaboðanna er ritað. 
Þjónustuveitan lætur númerið í té. 
4 Stutt er á Í lagi. 
5 Til að nýju stillingarnar verði virkar er farið aftur á skjá stillinga. Skrunað er að 
Skb.miðstöð í notkun, stutt á 
og nýja þjónustustöðin valin. 


Stillingar fyrir margmiðlunarboð 


Farið er í Skilaboð→ Valkostir→ Stillingar→ Margmiðlunarboð. 
• 
Aðg.staður í notkun (Þarf að skilgr.) - Velja skal hvaða aðgangsstaður er notaður sem 
aðaltenging fyrir skilaboðastöð margmiðlunarboða. Sjá Nauðsynlegar stillingar fyrir 
margmiðlunarboð, bls. 61. 
Til athugunar: Ef stillingar margmiðlunarboða berast í textaboðum eru þær 
sjálfkrafa notaðar fyrir aðaltengingu ef skilaboðin eru vistuð. Sjá Móttaka 
táknmynda, tóna, viðskiptakorta, dagbókarfærslna og stillinga, bls. 62. 


Skilaboð 


69 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


• 
Varatenging - Valið er hvaða aðgangsstaður er notaður sem varatenging fyrir 
skilaboðastöð margmiðlunarboða. 
Til athugunar: Bæði Aðg.staður í notkun og Varatenging verða að hafa sömu 
Heimasíða stillingar og sem vísa í sömu skilaboðastöð margmiðlunarboða. 
Aðeins gagnatengingin er önnur. 
• 
Móttaka margm. 
Sjálfgefnar stillingar þjónustumiðstöðvar margmiðlunarboða eru vanalega virkar. 
Til athugunar: Þegar notandinn er utan heimanetkerfis getur sending og 
móttaka margmiðlunarboða kostað meira en ella. Ef stillingin Eing. í heimaneti 
eða Alltaf virk hefur verið valin getur leikjatölvan komið á gagnasendingu eða 
GPRS-tengingu án vitundar notandans. 
Valið er Eing. í heimaneti ef aðeins á að taka við margmiðlunarboðum á heimaneti. 
Móttaka margmiðlunarboða er þá óvirk þegar farið er út fyrir heimanetið. Velja skal 
Alltaf virk ef móttaka margmiðlunarboða á alltaf að vera virk. Velja skal Óvirk til að 
taka aldrei við margmiðlunarboðum eða auglýsingum. 
• 
Þegar boð berast - Valið er: 
Sækja strax - ef leikjatölvan á að sækja margmiðlunarboð um leið og þau berast. Þau 
skilaboð sem hafa stöðuna Seinkað eru einnig sótt. 
Sækja síðar - ef ætlunin er að skilaboðastöð margmiðlunarboða visti þau skilaboð sem 
sækja á síðar. Til að sækja skilaboðin síðar skal stilla Þegar boð berast á Sækja strax. 
Hafna skilaboðum - ef hafna á margmiðlunarboðum. Skilaboðastöð 
margmiðlunarboða eyðir þá boðunum. 
• 
Leyfa nafnl. skilaboð - Velja skal Nei, ef hafna á skilaboðum sem koma frá ókunnum 
sendendum. 
• 
Fá auglýsingar - Til að skilgreina hvort leyfa eigi auglýsingar í margmiðlunarboðum eða 
ekki. 
• 
Tilkynning um skil (Sérþjónusta) - Stilla þarf á Já, ef staða sendra boða á að sjást í 
notkunarskrá. 


Skilaboð 


70 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Til athugunar: Ekki er víst að hægt sé að fá skilatilkynningar um 
margmiðlunarboð sem send eru á tölvupóstfang. 
• 
Neita sendingu tilk. - Velja skal Já, ef leikjatölvan á ekki að senda skilatilkynningu um 
móttekin margmiðlunarboð. 
• 
Gildistími skilaboða - Ef ekki næst í viðtakanda skilaboðanna innan ákveðins tíma er 
boðunum eytt úr skilaboðastöð margmiðlunarboða. Athugið að nauðsynlegt er að 
símafyrirtækið styðji þessa þjónustu. Hámarks tími er hámarkstíminn sem er leyfður í 
netkerfinu. 
• 
Stærð myndar - Til að skilgreina stærð myndar í margmiðlunarboðum. Valkostirnir eru: 
Lítil (að hámarki 160*120 dílar) og Stór (að hámarki 640*480 dílar). 
• 
Sjálfgefinn hátalari - Velja skal Hátalari eða Símtól, til að spila hljóð 
margmiðlunarboða í hátalara eða heyrnartólum. Sjá Hátalari, bls. 26. 


Stillingar fyrir tölvupóst 


Farið er í Skilaboð→ Valkostir→ Stillingar→ Tölvupóstur og valið: 


Pósthólf í notkun til að velja það pósthólf sem á að nota fyrir sendan póst. 


Pósthólf til að opna lista yfir þau pósthólf sem hafa verið skilgreind. Ef engin pósthólf hafa 
verið skilgreind er beðið um að það sé gert. Velja þarf pósthólf til að breyta stillingunum: 
• 
Nafn pósthólfs - Skrifa skal lýsandi heiti fyrir pósthólfið. 


Valkostir þegar 
tölvupóststillingum er 
breytt: Breyta, Nýtt 
pósthólf, Eyða, Hjálp, og 
Hætta. 


• 
Aðg.staður í notkun (Þarf að skilgr.) - Til að velja aðgangsstað internets fyrir 
pósthólfið. Sjá Tengistillingar, bls. 38. 
• 
Tölvupóstfang mitt (Þarf að skilgr.) - Skrifa skal tölvupóstfangið sem þjónustuveitan 
hefur látið í té. Öll svör við skilaboðum eru send á það netfang. 
• 
Miðlari f. sendan póst: (Þarf að skilgr.) - Skrifa skal IP-númer eða heiti miðlara þeirrar 
tölvu sem sendir tölvupóstinn. 
• 
Senda skilaboð - Til að skilgreina hvernig tölvupóstur er sendur úr leikjatölvunni. 
Strax - Tækið kemur á tengingu við pósthólfið eftir að Senda er valið. Í næstu 
tengingu - Tölvupóstur er sendur þegar notandinn tengist næst við ytra pósthólfið. 


Skilaboð 


71 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


• 
Afrit til sendanda - Velja skal Já til að vista afrit af tölvupóstinum í ytra pósthólfi og 
á netfanginu sem hefur verið skilgreint í Tölvupóstfang mitt. 
• 
Nota undirskrift - Velja skal Já til að setja undirskrift í tölvupóstboð og til að skrifa 
eða breyta undirskriftartexta. 
• 
Notandanafn: - Skrifa skal notandanafnið sem þjónustuveitan hefur látið í té. 
• 
Lykilorð: - Skrifa skal lykilorð. Ef reiturinn er ekki fylltur út er beðið um lykilorðið þegar 
notandinn reynir að tengjast ytra pósthólfinu. 
• 
Miðlari f. móttek. póst: (Þarf að skilgr.) - IP-númer eða nafn miðlara sem tekur við 
tölvupósti notanda. 
• 
Tegund pósthólfs: - Skilgreinir þær samskiptareglur ytra pósthólfs sem þjónustuveitan 
mælir með. Valkostirnir eru POP3 og IMAP4. Aðeins er hægt að velja þessa stillingu 
einu sinni og ekki er hægt að breyta henni ef stillingar pósthólfsins hafa verið vistaðar 
eða þeim lokað. Ef POP3-samskiptareglur eru notaðar eru tölvupóstboðin ekki uppfærð 
sjálfkrafa þegar notandinn er nettengdur. Til að sjá nýjustu tölvupóstboðin þarf 
notandinn fyrst að aftengjast og svo að tengjast aftur við pósthólfið. 
• 
Öryggi - Notað með POP3, IMAP4, og SMTP-samskiptareglum til að tryggja öryggi 
tengingarinnar við ytra pósthólfið. 
• 
Örugg APOP-innskr. (sést ekki ef IMAP4 er valið fyrir Tegund pósthólfs:) - Notað með 
POP3-samskiptareglunum til að dulkóða sendingar lykilorða til ytri tölvupóstmiðlarans. 
• 
Sækja viðhengi (birtist ekki ef POP3-samskiptareglur eru valdar) - Til að taka við 
tölvupósti með eða án viðhengja. 
• 
Sækja hausa - Til að takmarka fjölda fyrirsagna sem leikjatölvan sækir. 
Valmöguleikarnir eru Alla og Notandi skilgr. (aðeins er hægt að nota þessa 
valmöguleika með IMAP4-samskiptareglunum). 


Stillingar þjónustuboða 


Farið er í Skilaboð→ Valkostir→ Stillingar→ Þjónustuskilaboð. Valið er hvort heimila á 
móttöku þjónustuboða eða ekki. Þarf aðgangskort - Valið ef heimila á móttöku 
þjónustuboða frá viðurkenndum aðilum. 


Skilaboð 


72 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Stillingar fyrir endurvarpa (sérþjónusta) 


Þjónustuveitan gefur upplýsingar um þau efni sem eru í boði og tengd efnisnúmer. Þá er 
farið í Skilaboð→ Valkostir→ Stillingar→ Uppl. frá endurvarpa til að breyta 
stillingunum. 
• 
Móttaka - Virkt eða Óvirkt. 
• 
Tungumál - Öll heimilar móttöku skilaboða frá endurvarpa á öllum studdum 
tungumálum. Valin gerir notanda kleift að velja á hvaða tungumálum hann kýs að fá 
skilaboð frá endurvarpa. Ef tungumálið sem leitað er að finnst ekki er valið Önnur. 
• 
Greina nýtt efni - Ef notandi fær skilaboð sem ekki tilheyra neinum þekktum 
efnissviðum heimilar Greina nýtt efni→ Virkt honum að vista efnisnúmerið sjálfkrafa. 
Efnisnúmerið er vistað á efnislistanum og er sýnt án heitis. Valið er Óvirkt til að vista 
ekki ný efnisnúmer sjálfkrafa. 


Stillingar fyrir möppuna Annað 


Farið er í Skilaboð og valið Valkostir→ Stillingar→ Annað. 
• 
Vista send skilaboð - Valið er hvort vista eigi afrit allra textaboða, margmiðlunarboða, 
eða tölvupósts sem notandinn hefur sent í möppuna Sendir hlutir. 
• 
Fj. vistaðra skilab. - Skilgreinir hversu mörg send boð vistast í möppunni Sendir hlutir 
í einu. Sjálfgefnu mörkin eru 20 skilaboð. Þegar þeim mörkum er náð er elstu 
skilaboðunum eytt. 


Snið 


73 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Snið 


Til að stilla og sérsníða hringitónana fyrir mismundandi viðburði, umhverfi, eða 
viðmælendahópa, skal styðja á 
og velja Verkfæri→ Snið. Valið snið sést efst á 
skjánum í biðham. Ef sniðið Almennt er í notkun sést aðeins núverandi dagsetning. 


Sniðinu breytt 


1 Stutt er á 
og valið Verkfæri→ Snið. Þá opnast listi yfir snið. 
2 Í sniðalistanum er fyrst skrunað að sniði og valið Valkostir→ Gera virkt. 
Til athugunar: Innhringingar framkalla hringitón ef þær eru stilltar á að hringja í 
sniðstillingunum. 


Sniðið Ótengt - gerir það kleift að nota leikjatölvuna án þess að tengjast þráðlausa GSM- 
netkerfinu. 


Flýtivísun: Til að 
skipta um snið er stutt á 
í biðham. Fyrst er 
skrunað að sniðinu sem á 
að virkja og svo er stutt á Í 
lagi. 


Viðvörun: Í utannets-sniði er alls ekki hægt að hringja úr (eða svara) símanum, ekki 
heldur neyðarsímtöl, né nota aðrar aðgerðir sem þurfa stuðning símkerfis. Eigi að 
hringja verður fyrst að virkja símaaðgerðina með því að skipta um snið. Ef tækinu 
hefur verið læst þarf að færa inn læsingarnúmer áður en hægt er að gera 
símaaðgerðina virka og hringja neyðarsímtöl. 


Viðvörun: Það verður að vera kveikt á tækinu svo hægt sé að nota utannets-sniðið. 
Ekki má kveikja á tækinu á stöðum þar sem notkun þráðlausra síma er bönnuð eða 
þar sem hún kann að valda truflun eða hættu. 


Þegar sniðið Ótengt er virkjað endurræsist leikjatölvan og slökkt er á GSM-tengingunni 
eins og sést á 
í sendingarstyrksvísinum. Sjá mynd 16. Lokað er á öll þráðlaus GSM- 
símamerki til og frá tækinu. 


Mynd 16 Ótengt snið er 
virkt. 


Snið 


74 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Til að slökkva á sniðinu Ótengt skal fyrst velja eitthvað annað snið og þá Valkostir→ 
Gera virkt. Stutt er á Já. Leikjatölvan endurræsist og þráðlausar GSM-sendingar eru aftur 
gerðar virkar (ef fullnægjandi sendistyrkur er fyrir hendi). Ef slökkt var á Bluetooth við það 
að farið var í sniðið Ótengt þarf að endurvirkja Bluetooth handvirkt. Sjá Bluetooth- 
stillingar, bls. 91. 


Ábending! Þegar 
skrunað er um 
hringitónalistann er hægt 
að stöðva á tóni og hlusta 
á hann áður en endanlegur 
tónn er valinn. Stutt er á 
hvaða takka sem er til að 
slökkva á hljóðinu. 


Sniðum breytt 


1 Til að breyta sniði er skrunað að sniðinu í sniðalistanum og valið Valkostir→ Sérsníða. 
Listi yfir stillingar sniða opnast. 
2 Skrunað er að þeirri stillingu sem ætlunin er að breyta og stutt er á 
til að opna 
valkostina: 
• 
Hringitónn - Hægt er að velja hringitón af listanum til að nota fyrir símtöl. Hringitónar 
sem eru geymdir á minniskorti hafa 
táknið við heiti tónsins. 
• 
Viðv. um innhringingu - Þegar Styrkur eykst er valið byrjar hljóðstyrkurinn á fyrsta 
stigi og hækkar stig af stigi þar til efsta stigi er náð. 
Ábending! Hægt er 
að breyta hringitónum á 
tveimur stöðum: Undir 
Snið eða Tengiliðir. Sjá 
Tengja hringitón við spjald 
tengiliðar eða hóp, bls. 49. 


• 
Hljóðst. hringingar - Til að stilla hljóðstyrk hringitóna og viðvörunartóna fyrir skilaboð. 
• 
Viðvörunart. f. skilab. - Til að stilla viðvörunartóna fyrir skilaboð. 
• 
Varar við með titringi - Til að láta leikjatölvuna titra þegar hringt er og þegar skilaboð 
berast. 
• 
Takkatónar - Til að stilla hljóðstyrk takkatóna. 
• 
Aðvörunartónar - Leikjatölvan gefur frá sér viðvörunartón, til dæmis þegar rafhlaðan 
er við það að tæmast. 
• 
Gera viðvart um - Til að leikjatölvan gefi aðeins frá sér hringingu þegar hringt er í þig 
úr símanúmeri aðila í ákveðnum tengiliðahópi. Engin hringing heyrist þegar fólk utan 
hópsins hringir. Valkostirnir eru Allar hringingar / (listi yfir tengiliðahópa, ef þú hefur 
búið þá til). Sjá Hópar tengiliða búnir til, bls. 51. 
• 
Nafn sniðs - Til að endurnefna snið. Sniðin Almennt, N-Gage og Ótengt er hins vegar 
ekki hægt að endurnefna. 


Dagbók og Minnislisti 


75 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Dagbók og Minnislisti 


Flýtivísir: Stutt er á 
hvaða takka sem er ( 
- 
) í hvaða dagbókarskjá 
sem er. Fundaratriði er 
opnað og stöfunum sem 
slegnir voru inn er bætt í 
reitinn Efni. 


Dagbókaratriði búin til 


1 Stutt er á 
og valið Dagbók. 
2 Valið er Valkostir→ Nýtt atriði og valið: 
• Fundur til að minna á bókaðan tíma með tiltekinni dagsetningu og tíma. 
• Minnisatriði til að skrá almenna færslu á dag. 
• Afmæli til að minna á afmælisdaga eða aðra merkisdaga. Afmælisdagafærslur eru 
endurteknar árlega. 
Ábending! Ef breyta á 
endurtekinni færslu eða 
eyða henni þarf að 
tilgreina hvernig 
breytingunni skuli háttað: 
Í öll skipti - öllum 
endurteknum færslum er 
eytt / Aðeins þetta skipti 
- aðeins valinni færslu er 
eytt. Til dæmis hefur 
vikulegur tími á námskeiði 
verið felldur niður. Sett 
hefur verið vikuleg 
ábending í dagbókina. 
Valið er Aðeins þetta 
skipti og dagbókin minnir 
aftur á tímann í næstu 
viku. 


3 Fært er inn í reitina: 
er notaður til að fara á milli reita. 
Viðvörun - Valið er Virk og stutt á 
til að fylla inn í reitina Tími viðvörunar og 
Dagur viðvörunar. Viðvörunin er sýnd með 
á Dagsskjánum. Viðvörun í dagbók 
stöðvuð - Stutt er á Slökkva til að stöðva viðvörunina. Ef stutt er á einhvern annan 
takka er viðvörunin stillt á blund. 
Endurtaka - Stutt er á 
til að breyta færslunni þannig að hún sé endurtekin 
( 
birtist á Dagsskjánum). 
Endurtaka fram til - Hægt er að velja lokadag fyrir endurteknu færsluna. 
Samstilling - Einkamál - eftir samstillingu dagbókarinnar getur aðeins notandinn séð 
færsluna og hún verður ekki sýnileg öðrum þeim sem hafa netaðgang að dagbókinni. 
Opinber - dagbókarfærslan er sýnileg öðrum þeim sem hafa aðgang að dagbókinni með 
nettengingu. Engin - dagbókarfærslan verður ekki afrituð yfir í tölvuna við samstillingu. 
Hægt er að flytja upplýsingar úr dagbók og minnispunkta úr mörgum mismunandi Nokia 
símum yfir í leikjatölvuna eða til að samstilla dagbókina við tölvu með 
gagnainnflutningsaðgerðinni í PC Suite for Nokia N-Gage. Sjá hjálparaðgerð PC Suite. 
4 Til að vista færslu er stutt á Lokið. 
Ábending! Hægt er að senda dagbókarfærslur í samhæfan síma. Sjá kaflann 
Skilaboð og Gögn send um Bluetooth, bls. 92. 


Dagbók og Minnislisti 


76 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Dagbókaryfirlit 


Ábending! Veldu 
Valkostir→ Stillingar til 
að breyta útliti skjásins 
sem birtist þegar dagbókin 
eða fyrsti dagur vikunnar 
er opnaður. Til að birta 
númer vikna, veldu 
Mánudag sem fyrsta dag 
vikunnar. 


Á Mánaðarskjánum eru dagar með dagbókarfærslum merktir með litlum þríhyrningi í 
horninu neðst til hægri. Minnisatriði og afmæli koma fyrir kl. 8. 
• 
Farið er á tiltekinn dag með því að velja Valkostir→ Fara á dagsetn.. Dagsetningin er 
slegin inn og stutt á Í lagi. 
• 
Atriðaták á Dag- og Vikuskjá: 
- Fundur, 
- Minnisatriði, og 
- Afmæli. 
• 
Stutt er á 
til að fara í daginn í dag. 


Minnislisti - Verkefnalisti 


1 Stutt er á 
og valið Önn. forrit→ Minnislisti. 
2 Stutt er á hvaða takka sem er til að rita verkefnið í reitinn Efni. 
• Skilafrestur verkefnis er tilgreindur með því að skruna að reitinum Skilafrestur og slá 
inn dagsetningu. 
• Forgangur er settur á minnispunktinn með því að skruna að reitinum Forgangur og 
styðja á 
. Forgangstáknin eru: fyrir Hár, 
fyrir Lágur, og ekkert tákn fyrir 
Venjulegur. 
3 Til að vista minnispunktinn er stutt á Lokið. 


Mynd 17 Verkefni í 
Minnislista. 


Dagbók og Minnislisti 


77 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Til að merkja verkefni sem lokið er skrunað að því og valið Valkostir→ Merkja sem lokið 
( 
). 


Til að endurheimta verkefni er valið Valkostir→ Merkja s. ekki lokið ( 
). 


Önnur forrit 


78 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Önnur forrit 


Reiknivél 


Til að leggja saman, draga frá, margfalda og deila er stutt á 
og valið Önn. forrit→ 
Reiknivél. 


Valkostir í Reiknivél: 
Síðasta útkoma, Minni, 
Hreinsa skjá, Hjálp, og 
Hætta. 


Til athugunar: Nákvæmni reiknivélarinnar er takmörkuð og hún er ætluð til 
einfaldra útreikninga. 


• 
Velja skal 
til að vista tölu í minninu, auðkennt með M. Til að sækja töluna er valið 
. Til að eyða tölu úr minni er valið Valkostir→ Minni→ Eyða. 


Tónsmiður 


Valkostir í aðalskjá 
Tónsmiðs: Opna, Nýr 
tónn, Eyða, Merkja/ 
Afmerkja, Endurskíra, 
Afrita, Hjálp, og Hætta. 


Til að búa til eigin hringitóna er stutt á 
og valið Önn. forrit→ Tónsmiður. Ekki er hægt 
að breyta fyrirfram uppsettum hringitónum. 
1 Velja skal Valkostir→ Nýr tónn til að opna Tónsmiðinn og byrja að semja. Takkarnir eru 
notaðir til að bæta við nótum og bilum (sjá töflu að neðan), eða þá að valið er 
Valkostir→ Bæta í tákni. Sjálfgefin lengd nótu er 1/4. 
• Til að hlusta á tóninn er valið Valkostir→ Spila. Til að stilla hljóðstyrkinn er valið 
Valkostir→ Hljóðstyrkur áður en tónninn er spilaður. 


Valkostir Tónsmiðs: Spila, 
Bæta í tákni, Stíll, Hraði, 
Hljóðstyrkur, Hjálp, og 
Hætta. 


• Til að breyta taktinum er valið Valkostir→ Hraði. Til að hægja á eða hraða takti jafnt 
og þétt er stutt á 
eða 
. Taktur er mældur í slögum á mínútu. 
• Til að nota mismunandi gerðir spilunar þarf að velja tvær eða fleiri nótur og þá 
Valkostir→ Stíll→ Tengja - þannig eru nótur spilaðar án þagnar á milli þeirra. 
Einnig er hægt að velja eina eða fleiri nótu og þá Slíta - þannig eru nótur spilaður 
aðskildar til að mynda stutt og skörp hljóð. Valið er Eðlilegur til að fjarlægja gerðir 
spilunar. 


Önnur forrit 


79 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


• Ef velja á margar nótur eða þagnir samtímis skal styðja á og halda 
inni og 
styðja á og halda 
eða 
inni um leið. 
• Ef færa á nótu(r) upp eða niður nótnastreng um hálft bil er skrunað að nótunni og 
stutt á 
eða 
. 
• Til að fá fram C# skal styðja á og halda 
inni ásamt 
. 
2 Stutt er á Til baka til að vista tóninn. 


Umreiknari - umreiknun mælieininga 


Valkostir í Umreiknara: 
Velja einingu / Skipta um 
gjaldmiðil, Gerð 
umreiknings, 
Gengisskráning, Hjálp, 
og Hætta. 


Til að umreikna mælieiningar, líkt og Lengd úr einni einingu (Jardar) til annarrar (Metrar), 
er stutt á 
og valið Önn. forrit→ Umreiknari. 


Til athugunar: Nákvæmni umreiknarans er takmörkuð og sléttunarvillur eru 
hugsanlegar. 


1 Skrunað er að Gerð svæðinu og stutt á 
til að opna lista með mælieiningum. 
Skrunað er að mælieiningunni sem á að nota og stutt á Í lagi. 


Takki 
Nóta 
Takki og virkni 


c 
Styttir tíma valinnar nótu eða hvíldar í þrepum. 


d 
Lengir tíma valinnar nótu eða hvíldar í þrepum. 


e 
Setur inn hlé. 


f 
Stutt er á 
til að opna lista yfir nótur og hlé. 


g 
Víxlar áttundum, þannig eru allar valdar nótur eða þagnir færðar í næstu áttund. 


a 
Eyðir valinni nótu(m). 


h 
Ef stutt er lengi á 
- 
er kölluð fram lengd (punkta-) nóta, hlé eða þá að lengd nóta er stytt. 


Önnur forrit 


80 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


2 Skrunað er að fyrsta Eining svæðinu og stutt á 
. Einingin úr er valin og sem ætlunin 
er að umbreyta, og stutt er á Í lagi. Skrunað er að næsta Eining svæði og einingin to 
valin og sem ætlunin er að breyta. 
3 Skrunað er að fyrsta Magn svæðinu og gildið sem á að breyta er slegið inn. Hitt Magn 
svæðið sýnir þá sjálfkrafa umreiknaða gildið. 
Stutt er á 
til að bæta við aukastaf, og á 
til að fá +, - (fyrir hitastig) og 
E (veldisvísis-) merki. 


Grunngjaldmiðill og gengisskráning skilgreind 


Ábending! Til að 
breyta röð umreikningsins 
er gildið slegið inn í annað 
Magn svæðið. Útkoman 
birtist í fyrsta Magn 
svæðinu. 


Áður en hægt er að umreikna gjaldmiðil þarf að velja grunngjaldmiðil og tilgreina gengi. 
Gildi grunngjaldmiðilsins er alltaf 1. Grunngjaldmiðillinn ákvarðar gildi umreikningsins fyrir 
aðra gjaldmiðla. 
1 Gjaldmiðill er valið sem gerð umreiknings og þá Valkostir→ Gengisskráning. Listi yfir 
gjaldmiðla opnast og er grunngjaldmiðillinn þar efstur. 
2 Til að breyta grunngjaldmiðli er skrunað að gjaldmiðlinum og valið Valkostir→ 
Nota s. gr. gjaldm.. 
Ábending! Til að 
breyta heiti gjaldmiðils er 
farið í skjá Gjaldmiðla þar 
sem skrunað er að 
gjaldmiðlinum. Svo er 
valið Valkostir→ 
Endurskíra gjaldm.. 


Til athugunar: Þegar grunngjaldmiðli er breytt verður að færa inn nýtt gengi 
því allar fyrri gengistölur eru stilltar á núll. 
3 Gengi tilgreint: Skrunað er að gjaldmiðlinum og nýtt gengi er slegið inn, þ.e. hversu 
margar einingar af gjaldmiðlinum samsvara einni einingu af þeim grunngjaldmiðli sem 
hefur verið valinn. 
4 Eftir að nauðsynlegar gengisskráningar hafa verið færðar inn er hægt að umreikna 
gjaldmiðla. 


Punktar 


Stutt er á 
og valið Önn. forrit→ Punktar. Hægt er að tengja punkta við Uppáhalds og 
senda þá til annarra samhæfra tækja. Hægt er að vista mótteknar einfaldar textaskrár (TXT- 
snið) í Punktar. 


Önnur forrit 


81 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


• 
Stutt er á ( 
- 
) til að hefja ritun. Stutt er á 
til að hreinsa stafi. Stutt er á 
Lokið til að vista. 


Klukka 


Valkostir undir Klukka: 
Stilla vekjara, Endurstilla 
vekjara, Taka vekjara af, 
Stillingar, Hjálp, og 
Hætta. 


Stutt er á 
og valið Önn. forrit→ Klukka. Til að breyta tíma eða dagsetningu er valið 
Valkostir→ Stillingar í Klukku. Til að breyta gerð þeirrar klukku sem birtist í biðham er 
skrunað niður í Dagur og tími stillingunum. Þá er valið Útlit klukku→ Með vísum eða 
Stafræn. 


Vekjari stilltur 


1 Til að stilla vekjaraklukku er valið Valkostir→ Stilla vekjara. 
2 Tíminn er sleginn inn og stutt er á Í lagi. Þegar vekjari er virkur sést vísirinn 
. 
• 
Til að hætta við að stilla vekjara er farið í klukku og valið Valkostir→ Taka vekjara af. 


Slökkt á vekjaranum 
• 
Stutt er á Slökkva til að slökkva á vekjaranum. 
• 
Þegar vekjari hringir er stutt á einhvern takka, eða á Blunda til að stilla vekjarann á 
5 mínútna blund áður en hann hringir aftur. Þetta er hægt að gera að hámarki fimm 
sinnum. 
Ef hringingartími vekjaraklukkunnar rennur upp á meðan slökkt er á tækinu kveikir það á 
sér og hringir. Ef stutt er á Slökkva er spurt hvort opna eigi tækið fyrir símtölum. Stutt er 
á Nei til að slökkva á tækinu eða Já til að hringja og svara símtölum. Ekki skal styðja á Já 
á stöðum þar sem notkun þráðlausra síma getur valdið truflun eða hættu. 


Upptökutæki 


Stutt er á 
og valið Önn. forrit→ Upptaka. Hægt er að taka upp símtöl og talskilaboð, 
sem og að hlusta á upptöku. Báðir aðilar heyra tón á 5 sekúndna fresti meðan á upptöku 
stendur. 


Önnur forrit 


82 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Valkostir Upptökutækis: 
Opna, Hljóðrita innskot, 
Eyða, Færa í minni tækis 
/ Færa á minniskort, 
Merkja/Afmerkja, 
Endursk. hljóðinnsk., 
Senda, Bæta við 
'Flýtival', Stillingar, 
Hjálp, og Hætta. 


Ekki er hægt að nota upptökutæki þegar gagnasímtal eða GPRS-tenging er virk. 
• 
Velja skal Valkostir→ Hljóðrita innskot eða Opna. Skrunað er að aðgerð og stutt á 
til að velja hana. Nota skal: 
- til að taka upp, 
- til að gera hlé, 
- til að 
stöðva, 
- til að spóla áfram, 
- til að spóla til baka, eða 
- til að spila opna 
hljóðskrá. 


Flýtival 


Til að geyma flýtivísa, tengla í uppáhalds myndir, punkta, bókamerki o.s.frv., er stutt á 
og valið Önn. forrit→ Flýtival. 


Sjálfgefnir flýtivísar: 
opnar Dagbók 
opnar Innhólf 
opnar Punktar 


Flýtivísum bætt við 


Aðeins er hægt að bæta flýtivísum úr einstaka forriti líkt og Myndir. Þessi möguleiki er ekki 
til staðar í öllum forritum. 
1 Opna forrit. 
2 Atriðið sem búa á til flýtivísi í er valið. 


Valkostir í Uppáhalds: 
Opna, Br. nafni flýtivísis, 
Teikn flýtivísis, Eyða 
flýtivísi, Færa, Sem listi / 
Töfluform, Hjálp, og 
Hætta. 


3 Valið er Valkostir→ Bæta við 'Flýtival'. 
Til athugunar: Flýtivísir í Uppáhalds er sjálfkrafa uppfærður ef atriðið sem hann 
vísar til er fært, t.d. úr einni möppu yfir í aðra. 


Vefurinn 


83 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Vefurinn 


Ýmsar þjónustuveitur halda úti síðum sem eru sérstaklega hannaðar fyrir farbúnað. Til að 
skoða þessar síður er stutt á 
og valið Vefur. Á þessum síðum er notað Wireless Markup 
Language (WML) eða Extensible Hypertext Markup Language (XHTML). Síður þar sem 
umbrotsmálið HTML (Hypertext Markup Language) er notað er ekki hægt að skoða í tækinu. 


Hægt er að skoða upplýsingar um þjónustu, verðlagningu og gjaldskrá hjá símafyrirtæki og/ 
eða þjónustuveitu. Þjónustuveitur gefa líka leiðbeiningar um hvernig þjónustan skuli 
notuð. 


Undirstöðuatriði varðandi aðgang að vefnum 


• 
Vista þarf stillingarnar sem eru nauðsynlegar til að fá aðgang að vefsíðunni sem á að 
nota. Sjá hluta Tekið við stillingum í textaboðum og Stillingarnar færðar inn handvirkt. 
Ábending! Stillingar 
geta t.d. verið 
aðgengilegar á vefsíðu 
símafyrirtækis eða 
þjónustuveitu. Þú getur 
einnig farið á http:// 
support.n-gage.com. 
Tenglar á N-Gage vefsíður 
á hinum ýmsu 
tungumálum má finna á 
http://www.n-gage.com/ 
select.html. 


• 
Tengingu við vefinn komið á. Sjá Tengingu komið á, bls. 84. 
• 
Byrjað er að vafra um síðurnar. Sjá Vafrað, bls. 85. 
• 
Tengingin við vefinn rofin. Sjá Tenging rofin, bls. 85. 


Tekið við stillingum í textaboðum 


Hægt er að taka við vefþjónustustillingum í sérstökum textaboðum frá símafyrirtækinu eða 
þjónustuveitunni sem heldur úti vefsíðunni. Sjá Móttaka táknmynda, tóna, viðskiptakorta, 
dagbókarfærslna og stillinga, bls. 62. Símafyrirtæki eða þjónustuveita veitir nánari 
upplýsingar. 


Stillingarnar færðar inn handvirkt 


Fylgja skal leiðbeiningum þjónustuveitunnar. 


Vefurinn 


84 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Valkostir á 
bókamerkjaskjá: Opna, 
Hlaða niður, Aftur að 
síðu, Senda, Opna 
vefsíðu / Finna 
bókamerki, Bæta við 
bókamerki, Breyta, Eyða, 
Lesa þjón.skilaboð, 
Aftengja, Færa í möppu, 
Ný mappa, Merkja/ 
Afmerkja, Endurskíra, 
Hreinsa skyndiminni, 
Upplýsingar, Bæta við 
'Flýtival', Stillingar, Hjálp 
og Hætta. 


1 Farið er í Verkfæri→ Stillingar→ Samband→ Aðgangsstaðir og stillingar fyrir 
aðgangsstað eru skilgreindar. Sjá Tengistillingar, bls. 38. 
2 Farið er í Vefur→ Valkostir→ Bæta við bókamerki. Rita skal nafn fyrir bókamerkið og 
veffang síðunnar sem er skilgreind fyrir núgildandi aðgangsstað. 


Bókamerkjaskjár 


Útskýring: Bókamerki samanstendur af veffangi (skilyrði), heiti bókamerkis, 
aðgangsstað og, krefjist þjónustan þess, notandanafni og aðgangsorði. 


Til athugunar: Tækið kann að vera með nokkrum bókamerkjum fyrir setur sem ekki 
eru tengd Nokia. Nokia hvorki ábyrgist né hvetur til notkunar þessara vefsetra. Ef 
valið er að heimsækja þessi vefsetur skal beita sömu öryggisráðstöfunum og fyrir öll 
önnur setur. 


Upphafssíðan sem er skilgreind sem aðgangsstaður. Ef notaður er annar 
vefaðgangsstaður þegar vafrað er breytist upphafssíðan í samræmi við hann. 


Flýtivísun: Tengingu 
er komið á með því að 
styðja á 
og halda 
honum niðri í biðham. 


Síðan sem síðast var skoðuð. Þegar tækið aftengist þjónustunni er veffang síðunnar 
sem síðast var skoðuð geymt í minninu þar til önnur síða er skoðuð við næstu tengingu. 


Bókamerki sem sýnir heiti eða veffang bókamerkisins. 


Tengingu komið á 


Ábending! Til að 
senda bókamerki er 
skrunað að því og valið 
Valkostir→ Senda→ Sem 
SMS. 


Þegar allar nauðsynlegar tengistillingar hafa verið vistaðar er hægt að skoða síður. 
Síða eða bókamerki er valin, eða veffangið ritað, og stutt á 
til að byrja að hlaða niður 
síðunni. 
Öryggi tengingar 


Ef öryggisvísirinn 
birtist á skjánum meðan tenging er virk eru gagnasendingar milli 
tækisins og netgáttarinnar eða miðlarans dulkóðaðar. 


Vefurinn 


85 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Valkostir þegar vafrað er: 
Opna, Skoða mynd, 
Þjónustuvalkostir, 
Bókamerki, Fyrri síður, 
Opna vefsíðu, Lesa 
þjón.skilaboð, Vista s. 
bókamerki, Senda 
bókamerki, Hlaða aftur, 
Aftengja, Sýna myndir, 
Hreinsa skyndiminni, 
Vista síðu, Leita, 
Upplýsingar, Stillingar, 
Hjálp, og Hætta. 


Til athugunar: Öryggisteiknið sýnir ekki að gagnasendingin milli gáttarinnar og 
efnisþjónsins (eða staðarins þar sem umbeðnar upplýsingar eru geymdar) sé örugg. 
Þjónustuveitan tryggir gagnasendinguna milli gáttarinnar og efnisþjónsins. 


Vafrað 


• 
Til að fara til baka á fyrri síðu á meðan vafrað er skal styðja á Til baka. Ef Til baka er 
ekki tiltækt skal velja Valkostir→ Fyrri síður til að skoða lista í tímaröð yfir þær síður 
sem skoðaðar voru síðast þegar vafrað var. Listinn yfir fyrri síður er hreinsaður í hvert 
sinn sem hætt er að vafra. 
• 
Til að sækja nýjasta efni frá miðlaranum er valið Valkostir→ Hlaða aftur. 
• 
Til að vista bókamerki skal velja Valkostir→ Vista s. bókamerki. 
Til að vista síðu á meðan vafrað er skal velja Valkostir→ Vista síðu. Hægt er að vista 
síður í minni leikjatölvunnar eða á minniskorti og skoða þær án þess að þurfa að 
tengjast netinu. Ef skoða á síðurnar seinna er stutt á 
á bókamerkjaskjánum. 
• 
Til að opna undirlista með skipunum eða aðgerðum fyrir opnu vefsíðuna, ef sá 
möguleiki er til staðar, skal velja Valkostir→ Þjónustuvalkostir. 
Ábending! Til að 
skoða bókamerkjaskjáinn á 
meðan vafrað er skal 
styðja á 
og halda 
honum niðri. Til að fara 
aftur í vafraskjáinn skal 
velja Valkostir→ Aftur að 
síðu. 


• 
Hægt er að sækja hluti eins og hringitóna, myndir, táknmyndir símafyrirtækis og 
myndinnskot. Hlutir sem hafa verið sóttir af netinu eru vistaðir í viðkomandi forritum í 
leikjatölvunni, til dæmis eru sóttar myndir vistaðar í Myndir. 
Mikilvægt: Aðeins skal setja upp hluti frá aðilum sem bjóða næga vörn gegn 
skaðlegum hugbúnaði. 
• 
Til að sækja og skoða ný þjónustuboð á meðan vafrað er skal velja Valkostir→ Lesa 
þjón.skilaboð (birtist aðeins ef ný boð hafa borist). Sjá einnig Móttaka þjónustuboða, 
bls. 63. 


Tenging rofin 


Valið er Valkostir→ Aftengja, eða stutt á 
og honum haldið niðri til að hætta að 
vafra og fara aftur í biðham. 


Vefurinn 


86 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Skyndiminnið hreinsað 


Upplýsingarnar eða þjónustan sem aðgangur fékkst að eru vistaðar í skyndiminni 
leikjatölvunnar. 


Skyndiminni er minni sem er notað til að vista gögn til skamms tíma. Ef notandinn hefur 
reynt að komast í eða hefur opnað trúnaðarupplýsingar sem krefjast aðgangsorðs skal 
tæma skyndiminnið eftir hverja notkun. Upplýsingarnar eða þjónustan sem farið var í 
varðveitist í skyndiminninu. Til að tæma skyndiminnið skal velja Valkostir→ Hreinsa 
skyndiminni. 


Vefstillingar 


Valið er Valkostir→ Stillingar: 
• 
Sjálfv. aðgangsstað. - Ef breyta á sjálfgefnum aðgangsstað er stutt á 
til að opna 
lista yfir tiltæka aðgangsstaði. Sjá Tengistillingar, bls. 38. 
• 
Sýna myndir - Ef Nei er valið, er hægt að sækja myndir síðar á meðan vafrað er með 
því að velja Valkostir→ Sýna myndir. 
• 
Sjálfv. línuskiptingar - Valið er Óvirkar ef ekki á að skipta textanum sjálfkrafa á milli 
lína, annars er valið Virkar. 
• 
Leturstærð - Leturstærð valin. 
• 
Sjálfvalin kóðun - Velja skal rétta gerð tungumáls svo vafrinn birti rétta stafi á 
vefsíðum. 
• 
Fótspor - Móttaka og sending fótspora gerð virk eða óvirk. 
• 
Staðf. DTMF-send. - Ákveða þarf hvort leita eigi staðfestingar áður en leikjatölvan 
sendir DTMF-tóna meðan á símtali stendur. Sjá einnig DTMF-tónar, bls. 30. 


Forrit og Stjórnandi 


87 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Forrit og Stjórnandi 


Leiðbeiningar um uppsetningu forrita og 
hugbúnaðar 


Hægt er að setja upp tvær gerðir forrita og hugbúnaðar í leikjatölvunni: 
• 
J2ME™ forrit byggð á Java-™ tækni með endingarnar .JAD eða .JAR eru settar upp í 
Forrit. Ekki skal hlaða niður PersonalJava™ forritum í leikjatölvuna þar sem ekki er hægt 
að setja þau upp. Sjá Forrit (Java™), bls. 88. 
Dæmi: Ef 
uppsetningarskráin hefur 
borist sem viðhengi í 
tölvupósti er farið í 
pósthólfið þar sem 
pósturinn er opnaður og 
síðan skjár viðhengja. Þá 
er skrunað að 
uppsetningarskránni og 
stutt á 
til að hefja 
uppsetninguna. 


• 
Önnur forrit og hugbúnaður sem er sérstaklega ætlaður fyrir N-Gage leikjatölvuna, 
eða sem samrýmist Symbian-stýrikerfinu, er settur upp í Stjórnandi. 
Uppsetningarskrárnar hafa endinguna .SIS. Sjá Stjórnandi – Að setja upp og fjarlægja 
forrit, bls. 89. 


Hægt er að flytja uppsetningarskrár í leikjatölvuna úr samhæfri tölvu, hlaða þeim niður 
þegar vafrað er, eða fá þær sendar í margmiðlunarboðum, sem viðhengi tölvupósts eða um 
Bluetooth. Ef notað er PC Suite for Nokia N-Gage QD til að flytja skrá skal setja skrána í 
möppuna Uppsetningar og Java-skrár (C:\nokia\installs) í leikjatölvunni eða á 
minniskorti. Ef Microsoft Windows Explorer er notaður til að flytja skrá skal setja skrána á 
minniskort (staðbundinn disk). 


Mikilvægt: Aðeins skal setja upp hugbúnað frá aðilum sem bjóða næga vörn gegn 
skaðlegum hugbúnaði. 


Meðan á uppsetningu stendur birtir leikjatölvan upplýsingar um stöðu uppsetningarinnar. 
Þegar forrit er sett upp án stafrænnar undirskriftar eða vottorðs birtir leikjatölvan 
viðvörun. Aðeins skal halda áfram að setja upp forritið ef vitað er um uppruna þess og 
innihald. 


Forrit og Stjórnandi 


88 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Forrit (Java™) 


Forrit sett upp 


Valkostir í Hlaðið niður 
skjá: Setja upp, Eyða, 
Skoða frekari uppl., 
Stillingar, Hjálp, og 
Hætta. 


1 Stutt er á 
og valið Önn. forrit→ Forrit. Stutt er á 
til að opna skjáinn Hlaðið 
niður þar sem birtist listi yfir Java-uppsetningarskrár sem eru vistaðar í möppunni 
c:\nokia\installs á leikjatölvunni. 
2 Skrunað er að uppsetningarskrá og stutt á Valkostir→ Setja upp. 
3 Þegar leikjatölvan birtir boð þar sem spurt er hvort það eigi að setja upp forritið eða 
uppfæra það skal styðja á Já til að halda áfram uppsetningunni. 
.JAR-skráin er nauðsynleg fyrir uppsetningu. Ef skrána vantar getur leikjatölvan beðið 
um að henni sé hlaðið niður. Ef enginn aðgangsstaður er skilgreindur fyrir Forrit er 
notandinn beðinn um að velja aðgangsstað. Þegar .JAR-skráin er sótt getur notandinn 
þurft að slá inn notandanafn og lykilorð til að komast á miðlarann. Notandanafn og 
lykilorð má fá hjá seljanda eða framleiðanda forritsins. 
Ábending! Hægt er 
að hlaða niður 
uppsetningarskrá og setja 
hana upp, án þess að loka 
tengingunni þegar 
vafrað er. 


4 Leikjatölvan birtir upplýsingaboð þegar uppsetningu er lokið. 


Aðalskjár Forrita 


• 
Til að opna forrit skal skruna að því og styðja á 
. 
• 
Til að fjarlægja forrit er skrunað að því og valið Valkostir→ Taka burt. 
• 
Til að koma á nettengingu til að kanna hvort uppfærslur eru í boði fyrir forritið, er 
skrunað að tengingunni og valið Valkostir→ Uppfæra. 


Valkostir á aðalskjá 
Forrita: Opna, Taka burt, 
Uppfæra, Opna vefsíðu, 
Skoða frekari uppl., 
Stillingar, Hjálp, og 
Hætta. 


• 
Til að koma á nettengingu til að skoða viðbótarupplýsingar um forritið, er skrunað að 
tengingunni og valið Valkostir→ Opna vefsíðu, ef sá möguleiki er í boði. 
• 
Til að skoða upplýsingar um forrit, líkt og um gerð, útgáfu og seljanda eða framleiðanda 
þess, er skrunað að forritinu og stutt á Valkostir→ Skoða frekari uppl.. 


Forrit og Stjórnandi 


89 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Stillingar Forrita 


Til að skilgreina sjálfgefinn aðgangsstað til að hlaða niður forritum og viðbótarefni er farið 
í skjáinn Hlaðið niður og valið Valkostir→ Stillingar→ Sjálfv. aðgangsstaður. 


Fyrir sum Java-forrit getur þurft að mynda nettengingu við ákveðinn aðgangsstað til að 
hlaða niður aukagögnum eða viðbótarefni. Í aðalyfirliti Forrita er skrunað að forriti og valið 
Valkostir→ Stillingar→ Stillingar. Þá er valið: 
• 
Aðgangsstaður til að velja aðgangsstað sem forritið notar. Sjá Aðgangsstaðir, bls. 39. 
• 
Nettenging - Valkostirnir eru: 
• Heimiluð - Tengingar fyrir forritið eru leyfðar án þess að birtar séu um þær 
tilkynningar. 
• Spyrja fyrst - Spurt verður hvort forritið megi tengjast. 
• Ekki heimilað - Tengingar fyrir forritið eru ekki leyfðar. 


Stjórnandi – Að setja upp og fjarlægja 
forrit 


Valkostir á aðalskjá 
Stjórnanda: Skoða frekari 
uppl., Skoða vottorð, 
Setja upp, Taka burt, Sjá 
notkunarskrá, Senda 
notk.skrá, Upplýsing. um 
minni, Hjálp, og Hætta. 


Stutt er á 
og valið Verkfæri→ Stjórnandi til að sjá lista yfir: 
• 
Forrit og hugbúnað sem hægt er að setja upp (engir táknvísar). 
• 
Uppsett forrit og hugbúnað sem hægt er að fjarlægja, gefin til kynna með 
. 
• 
Forrit og hugbúnað þar sem hætt var við uppsetningu eða þar sem henni var af 
einhverjum ástæðum ekki lokið, gefin til kynna með 
. Ekki er hægt að nota þessi 
forrit. Annað hvort ætti að fjarlægja þau eða reyna að setja þau upp aftur. 


Hugbúnaður settur upp 


Mikilvægt: Aðeins skal setja upp hugbúnað frá aðilum sem bjóða upp á nægjanlega 
vörn gegn skaðlegum hugbúnaði. 


Forrit og Stjórnandi 


90 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Ef sett er upp skrá með uppfærslu eða lagfæringu á forriti sem þegar er uppsett, er aðeins 
hægt að endurheimta upphaflega forritið ef annað hvort upphaflega uppsetningarskráin er 
fyrir hendi, eða öryggisafrit af öllum hugbúnaðarpakkanum sem var fjarlægður. Til að 
endurheimta upphaflega forritið er það fyrst fjarlægt og síðan sett upp aftur úr upphaflegu 
uppsetningarskránni eða öryggisafritinu. 


Ábending! Velja 
skal Valkostir→ Sjá 
notkunarskrá til að sjá 
hvaða hugbúnaðarpakkar 
hafa verið settir upp og 
fjarlægðir og hvenær það 
var gert. 


1 Stjórnandinn er opnaður, skrunað er að uppsetningarpakka og valið: 
• Valkostir→ Skoða frekari uppl. til að skoða upplýsingar um forritið, t.d. um gerð og 
útgáfu þess eða um seljanda og framleiðanda. 
• Valkostir→ Skoða vottorð til að birta þær upplýsingar sem finna má á 
öryggisvottorði forritsins. Sjá Vottorðastjórnun, bls. 45. 
2 Til að hefja uppsetninguna er valið Valkostir→ Setja upp. 
3 Þegar leikjatölvan birtir boð þar sem spurt er hvort það eiga að setja upp eða uppfæra 
forritið eða hugbúnaðinn, skal styðja á Já til að halda uppsetningu áfram. 
Ábending! Til að 
senda uppsetningarskrá á 
hjálparskjá þannig að 
hægt sé að sjá hvað hefur 
verið sett upp eða 
fjarlægt, er valið 
Valkostir→ Senda 
notk.skrá→ Sem SMS, 
Með margmiðlun, Með 
Bluetooth eða 
Með tölvupósti (þessi 
möguleiki stendur aðeins 
til boða ef stillingar 
tölvupósts eru réttar). 


Ef leikjatölvan birtir öryggisviðvörun, og haldið er áfram með uppsetninguna, er 
mögulegt að skoða upplýsingar um hugbúnaðarpakkann og öryggisvottorð hans. 
Meðan á uppsetningu stendur er hægt að velja tungumál uppsetningarinnar og það 
hvaða hluta hugbúnaðarpakkans á að setja upp. 
4 Leikjatölvan birtir upplýsingaboð þegar uppsetningu er lokið. 


Hugbúnaður fjarlægður 


Skrunað er að hugbúnaðarpakka og valið Valkostir→ Taka burt. Til að staðfesta er 
stutt á Já. 


Ef hugbúnaður er fjarlægður er aðeins hægt að setja hann upp aftur ef annað hvort upphaflegi 
hugbúnaðarpakkinn er til eða þá heildar öryggisafrit af honum. Ef hugbúnaðarpakki er 
fjarlægður er ekki víst að lengur sé hægt að opna skjöl sem voru búin til með honum. 


Til athugunar: Ef hugbúnaðarpakkinn sem verið er að fjarlægja hefur áhrif á annan 
hugbúnaðarpakka gæti sá pakki hætt að virka. Nánari upplýsingar má finna í 
fylgiskjölum hugbúnaðarpakkans. 


Tengingar 


91 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Tengingar 


Bluetooth-tenging 


Með Bluetooth er hægt að tengjast þráðlaust til að spila leiki, senda myndir, texta eða 
koma á þráðlausri tengingu við samhæf Bluetooth-tæki, svo sem tölvur. Þar sem 
Bluetooth-tæki nota útvarpsbylgjur til samskipta þurfa leikjatölvan og Bluetooth-tækið 
ekki að vera í sjónlínu hvort við annað. Nægilegt er að tækin séu í innan við 10 metra 
fjarlægð hvort frá öðru, en tengingin getur þó verið viðkvæm fyrir truflunum frá hindrunum 
eins og veggjum eða öðrum raftækjum. 


Þetta tæki er í samræmi við Bluetooth Útgáfu 1.1 sem styður eftirfarandi snið: almennt 
aðgangssnið, þjónustu-uppgötvunar-snið, raðtengissnið, upphringi-netkerfis-snið, 
faxsnið, höfuðtólasnið, handfrjálst snið, almennt hlutaskipta-snið, hlutaauglýsinga-snið 
og skráaflutningssnið. Til að tryggja samvirkni milli annarra tækja sem styðja Bluetooth- 
tækni skal nota aukahluti sem eru viðurkenndir af Nokia fyrir þessa tegund. Leita skal 
upplýsinga hjá framleiðendum annarra tækja um samhæfi þeirra við þetta tæki. 


Takmarkanir kunna að gilda um notkun Bluetooth-tækni á sumum stöðum. Kanna skal það 
hjá yfirvöldum á staðnum eða þjónustuveitunni. 


Aðgerðir sem nota Bluetooth-tækni eða leyfa slíkum aðgerðum að keyra í bakgrunni 
meðan aðrar aðgerðir eru notaðar krefjast aukinnar rafhlöðuorku og minnka hleðslu 
rafhlöðunnar. 


Stutt er á 
og valið Verkfæri→ Bluetooth. Beðið er um Bluetooth-heiti fyrir tækið. 


Bluetooth-stillingar 


• 
Bluetooth - Kveikt/Slökkt 


Tengingar 


92 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


• 
Sýnileiki tækis míns: Sýnilegur öllum - önnur Bluetooth-tæki geta fundið 
leikjatölvuna eða Falinn - önnur tæki geta ekki fundið leikjatölvuna. 
• 
Nafn tækisins míns - Tilgreina skal Bluetooth-heiti leikjatölvunnar. 
Tákn fyrir mismunandi 
Bluetooth-tæki: 
Tölva 
Sími 
Annað 
Óþekkt 


Til athugunar: Þegar Bluetooth-tækið hefur verið gert virkt og Sýnileiki tækis 
míns hefur verið breytt í Sýnilegur öllum geta aðrir notendur Bluetooth-tækja 
séð leikjatölvuna og heiti hennar. 


Gögn send um Bluetooth 


Aðeins ein Bluetooth-tenging getur verið virk í einu. 
1 Opnað er forrit þar sem atriðið sem á að senda er geymt. Til dæmis er forritið Myndir 
opnað ef senda á mynd í annað samhæft tæki. 
2 Atriðið er valið, til dæmis mynd, og valið Valkostir→ Senda→ Með Bluetooth. 
Ábending! Þegar 
leitað er að tækjum er 
hugsanlegt að sum 
Bluetooth-tæki sýni 
aðeins eingildu Bluetooth- 
vistföngin 
(einkennisnúmer tækis). 
Hægt er að sjá eingilt 
Bluetooth-vistfang 
leikjatölvunnar með því 
að færa inn *#2820# 
í biðham. 


3 Leikjatölvan fer að leita að tækjum á svæðinu. Bluetooth-tæki á svæðinu birtast á 
skjánum eitt af öðru. Tækisteikn sést, Bluetooth-heiti tækisins, gerð tækisins eða 
stuttnefni. 
Ábending! Ef áður hefur verið leitað að Bluetooth-tækjum birtist listi fyrst yfir 
tækin úr þeirri leit. Til að hefja nýja leit er valið Fleiri tæki. Ef slökkt er á 
leikjatölvunni er listinn hreinsaður. 
• Hægt er að stöðva leitina með því að styðja á Hætta leit. Tækjalistinn stöðvast og 
hægt er að hefja tengingu við eitthvert tækjanna sem fannst. 
4 Skrunað er að tækinu sem á að tengjast og stutt á Velja. 
5 Pörun (ef hitt tækið krefst hennar ekki, sjá lið 6) 
Útskýring: Pörun merkir viðurkenningu eða vottun. Notendur Bluetooth-tækja 
þurfa að koma sér saman um tengilykil og nota sama tengilykil í báðum tækjum 
til að geta parað þau. Tæki sem ekki eru með notendaviðmóti eru með tengilykil 
frá framleiðanda. 
• Ef hitt tækið krefst pörunar áður en hægt er að senda gögn heyrist hljóðmerki og 
beðið er um tengilykil. 


Tengingar 


93 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


• Búinn er til eigin tengilykill (1-16 tölustafir) og samþykkis leitað hjá eiganda hins 
tækisins um að nota sama tengilykil. Tengilykillinn er aðeins notaður einu sinni. 
Ábending! Ef senda 
á texta um Bluetooth (í 
stað textaboða) er farið í 
Punktar, textinn skrifaður 
og valið Valkostir→ 
Senda→ Með Bluetooth. 


• Eftir pörun er tækið vistað á skjánum Pöruð tæki. 
6 Þegar búið er að koma tengingunni á birtast boðin Sendir gögn. 


Ef sending mistekst verður gögnum eða skilaboðum eytt. Skilaboð sem send eru um 
Bluetooth eru ekki geymd í möppunni Uppköst undir Skilaboð. 


Staða Bluetooth-tengingar könnuð 
• 
Ef 
sést í biðham er Bluetooth virk. 
• 
Ef 
blikkar er leikjatölvan að reyna að tengjast hinu tækinu. 
• 
Þegar 
sést stöðugt er Bluetooth-tengingin virk. 


Pöruð tæki 


Ábending! Til að 
skilgreina stuttnefni 
(gælunafn, aukanafn) er 
skrunað að tækinu og 
valið Valkostir→ Gefa 
stuttnefni á skjánum 
Pöruð tæki. Nafnið 
auðveldar notanda að 
þekkja tiltekið tæki á 
meðan leit að tæki fer 
fram eða þegar tæki sendir 
beiðni um tengingu. 


Auðveldara er að bera kennsl á pöruð tæki þar sem þau eru auðkennd með 
í 
tækjaleitinni. Á aðalskjá Bluetooth er stutt á 
til að opna lista yfir pöruð tæki ( 
). 
• 
Pörun við tæki: Valið er Valkostir→ Nýtt parað tæki. Leikjatölvan hefur tækjaleit. 
Skrunað er að tæki og stutt á Velja. Skipst er á tengilyklum, sjá lið 5 (Pörun), bls. 92. 
• 
Hætt við pörun: Skrunað er að tækinu og valið Valkostir→ Eyða. Ef hætta á við allar 
paranir er valið Valkostir→ Eyða öllum. 
Ábending! Ef notandi er tengdur við tæki og eyðir pöruninni við það er hún 
fjarlægð strax en tengingin er áfram virk. 
• 
Tæki stillt sem heimil og óheimil: Skrunað er að tæki og valið Valkostir→ Stilla sem 
heimilað - Tengingar á milli leikjatölvunnar og þessa tækis geta verið myndaðar án 
vitundar notanda. Ekkert sérstakt samþykki eða heimild þarf. Þessi staða er hentug fyrir 
eigin tæki, t.d. einmenningstölvuna, eða tæki sem óhætt er að treysta. Táknið 
birtist 
við hlið heimilaðra tækja á skjánum Pöruð tæki. Stilla sem óheimilað - Beiðnir um 
tengingar frá þessu tæki verður að samþykkja í hvert skipti. 


Tengingar 


94 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Móttaka gagna um Bluetooth 


Þegar gögn berast um Bluetooth heyrist hljóðmerki og spurt er hvort samþykkja eigi 
Bluetooth-boðin. Við samþykki birtist 
og atriðið er sett í innhólfsmöppuna undir 
Skilaboð. Bluetooth-boð eru auðkennd með 
. Sjá Innhólf - móttaka skilaboða, bls. 61. 


Slökkt á Bluetooth 


Til að slökkva á Bluetooth er valið Bluetooth→ Slökkt. 


Tengst við tölvu um Bluetooth 


Nánari upplýsingar um hvernig á að setja upp PC Suite fyrir N-Gage QD, tengjast við 
samhæfa tölvu um Bluetooth, og að nota PC Suite fyrir Nokia N-Gage QD má finna í 
Installation Guide for PC Suite á geisladiskinum í hlutanum ‘Hugbúnaður’ sem og í 
Hjálparhluta PC suite. 


Notkun geisladisksins 


Geisladiskurinn ætti að fara sjálfkrafa í gang þegar hann er settur í geisladiskadrif tölvu 
(keyrir á WinXP, Win98, WinME, Win98SE og Win2000). Ef svo er ekki skal gera eftirfarandi: 
Opnaðu Windows Explorer og farðu í efnisskrá geisladisksins. Smelltu tvisvar sinnum á 
N-Gage QD.exe skrána til að opna notendaviðmót geilsadisksins. 


Upplýsingar um rafhlöðu 


95 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Upplýsingar um rafhlöðu 


Hleðsla og afhleðsla 
Tækið gengur fyrir rafhlöðu sem hægt er að endurhlaða. Ný 
rafhlaða nær ekki fullum afköstum fyrr en hún hefur verið 
hlaðin og afhlaðin tvisvar til þrisvar sinnum. Hægt er að hlaða 
og afhlaða rafhlöðu nokkur hundruð sinnum en að því kemur 
að hún gengur úr sér. Þegar tal- og biðtími er orðinn áberandi 
styttri en eðlilegt er skal kaupa nýja rafhlöðu. Aðeins skal nota 
rafhlöður sem samþykktar eru af Nokia og aðeins skal 
endurhlaða rafhlöðu með hleðslutækjum sem Nokia hefur 
samþykkt til notkunar með þessu tæki. 


Taka skal hleðslutækið úr sambandi við rafmagnsinnstungu og 
tækið þegar það er ekki í notkun. Ekki skal láta rafhlöðuna vera 
of lengi tengda hleðslutækinu. Ofhleðsla getur minnkað 
endingu rafhlöðunnar. Fullhlaðin rafhlaða tapar hleðslunni 
smátt og smátt ef hún er ekki notuð. Sveiflur í hitastigi geta 
haft áhrif á hleðslugetu rafhlöðunnar. 


Aðeins skal nota rafhlöðuna til þess sem hún er ætluð. Aldrei 
skal nota skemmt hleðslutæki eða rafhlöðu. 


Skammhleypið ekki rafhlöðunni. Skammhlaup getur orðið fyrir 
slysni þegar málmhlutur, svo sem mynt, bréfaklemma eða 
penni veldur beinni tengingu milli (+) og (-) skautanna á 
rafhlöðunni. (Þau líta út eins og málmrendur á rafhlöðunni.) Til 
dæmis getur þetta gerst þegar vararafhlaða er höfð í vasa eða 
tösku. Skammhlaup milli skautanna getur valdið skemmdum á 
rafhlöðunni eða hlutnum sem veldur tengingunni. 


Ef rafhlaðan er skilin eftir í miklum hita eða kulda, til dæmis í 
lokuðum bíl að sumar- eða vetrarlagi, dregur það úr 
hleðslugetu hennar og endingu. Ávallt skal reyna að geyma 
rafhlöðuna við hita milli 15°C og 25°C. Of heit eða of köld 
rafhlaða getur orðið óvirk um tíma, þó hún sé fullhlaðin. 
Einkum dregur mikið frost úr hleðslugetu rafhlaða. 


Ekki skal fleygja rafhlöðum í eld! Farga skal rafhlöðum í 
samræmi við gildandi reglur. Skila skal þeim í endurvinnslu ef 
mögulegt er. Ekki skal fleygja þeim með heimilisúrgangi. 
UMHIRÐA OG VIÐHALD 


Í tækinu fer saman framúrskarandi hönnun og flókin tækni 
sem fara þarf gætilega með. Eftirfarandi leiðbeiningar hjálpa 
til við að halda tækinu í ábyrgð. 
• 
Halda skal tækinu þurru. Úrkoma, raki og hvers kyns vökvar 
eða gufa geta innihaldið steinefni sem tæra rafrásirnar. Ef 
tækið blotnar skal fjarlægja rafhlöðuna og leyfa því að 
þorna alveg áður en rafhlaðan er sett í aftur. 
• 
Ekki skal nota eða geyma tækið á rykugum og óhreinum 
stöðum. Hreyfanlegu hlutirnir og rafrásirnar í því geta 
skemmst. 
• 
Ekki skal geyma tækið á heitum stað. Hár hiti getur stytt 
endingu rafeindatækja, skemmt rafhlöður og undið eða 
brætt sum plastefni. 


VIÐBÓTARÖRYGGIS-UPPLÝSINGAR 


96 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


• 
Ekki skal geyma tækið á köldum stað. Þegar tækið hitnar 
upp að eðlilegu hitastigi getur raki myndast innan í því og 
skemmt rafrásir. 
• 
Ekki skal reyna að opna símann öðruvísi en tilgreint er í 
þessari handbók. 
• 
Ekki skal láta tækið falla á gólf, ekki skal banka í það eða 
hrista það. Óvarleg meðferð getur skemmt innri rafrásir og 
fíngerða vélhluti. 
• 
Ekki skal nota sterkar efnaafurðir, leysiefni til 
hreingerninga eða sterk hreinsiefni til að þrífa tækið. 
• 
Ekki skal mála tækið. Málningin getur fest hreyfanlega 
hluti tækisins og komið í veg fyrir að þeir vinni rétt. 
• 
Aðeins skal nota loftnetið sem er innbyggt í símann eða 
samþykkt varaloftnet. Ósamþykkt loftnet, breytingar á 
þeim eða viðbætur, gætu skemmt tækið og kunna að brjóta 
í bága við opinber ákvæði um senditæki. 


Allar ofangreindar ábendingar eiga jafnt við tækið, rafhlöðuna, 
hleðslutækið eða aðra aukahluti. Ef tæki vinnur ekki rétt skal 
fara með það til næsta viðurkennda þjónustuaðila til 
lagfæringar. 
VIÐBÓTARÖRYGGIS- 
UPPLÝSINGAR 


Notkunarumhverfi 


Gæta skal að því að farið sé að öllum gildandi opinberum 
reglum og að ætíð sé slökkt á tækinu þar sem notkun þess er 
bönnuð, eða þar sem hún kann að valda truflun eða hættu. 
Tækið skal aðeins notað í eðlilegri stöðu. Svo að farið sé að 
viðmiðunum um leyfilegt álag af völdum útvarpsbylgna á fólk 
skal aðeins nota aukahluti sem Nokia viðurkennir með þessu 


tæki. Þegar kveikt er á tækinu og það borið á líkamanum skal 
ávallt nota hulstur eða tösku sem viðurkennd er af Nokia. 


Lækningatæki 


Notkun búnaðar sem sendir frá sér útvarpsbylgjur, þar með 
talið þráðlausra síma, kann að trufla virkni lækningatækja sem 
ekki eru nægilega vel varin. Hafa skal samband við lækni eða 
framleiðanda lækningatækisins til þess að komast að því hvort 
það sé nægilega vel varið fyrir utanaðkomandi útvarpsbylgjum 
eða til að afla nánari upplýsinga. Slökkva skal á tækinu í 
námunda við heilsugæslustöðvar ef auglýstar reglur krefjast 
þess. Sjúkrastofnanir eða heilsugæslustöðvar kunna að nota 
búnað sem getur verið næmur fyrir utanaðkomandi 
útvarpsbylgjum. 


Gangráðar Framleiðendur gangráða mæla með því að haft sé 
a.m.k. 15,3 sm bil milli þráðlauss síma og gangráðs til þess að 
komist sé hjá hugsanlegri truflun í gangráðinum. Þessi tilmæli 
eru í samræmi við sjálfstæða rannsókn og tilmæli frá Wireless 
Technology Research. Notendur gangráða: 
• 
skyldu ávallt halda tækinu í meira en 15,3 sm fjarlægð frá 
gangráðinum þegar kveikt er á tækinu; 
• 
skyldu ekki bera tækið í brjóstvasa; og 
• 
skyldu hafa tækið við eyrað sem er fjær gangráðinum til að 
draga úr líkum á truflunum. 


Ef grunur leikur á að truflun sé að verða skal slökkva á tækinu 
tafarlaust. 


Heyrnartæki Sum stafræn þráðlaus tæki geta truflað sum 
heyrnartæki. Ef truflun verður skal leita til þjónustuaðila. 


VIÐBÓTARÖRYGGIS-UPPLÝSINGAR 


97 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Ökutæki 


Útvarpsbylgjur kunna að hafa áhrif á rafeindakerfi í vélknúnum 
ökutækjum, séu þau ekki rétt upp sett eða ekki nægilega varin, 
svo sem rafeindastýrða eldsneytisgjöf, rafeindastýrð 
hemlakerfi (með læsivörn), rafeindastýrð hraðakerfi og 
loftpúðakerfi. Nánari upplýsingar má fá hjá framleiðanda 
bílsins eða búnaðarins sem bætt hefur verið við eða hjá 
fulltrúa hans. 


Ávallt skal fela fagmönnum að gera við tækið eða setja það 
upp í ökutæki. Gölluð uppsetning eða viðgerð kann að valda 
hættu og ógilda hvers kyns ábyrgð sem kann að vera á tækinu. 
Ganga skal reglulega úr skugga um að allur þráðlaus 
tækjabúnaður í ökutækinu sé rétt uppsettur og vinni rétt. Ekki 
má geyma eða flytja eldfima vökva, lofttegundir eða 
sprengifim efni í sama rými og tækið, hluta úr því eða 
aukahluti með því. Ef ökutæki er búið loftpúða skal hafa 
hugfast að loftpúðar blásast út af miklum krafti. Ekki má setja 
hluti, þar með talinn uppsettan eða færanlegan þráðlausan 
búnað, á svæðið yfir loftpúðanum eða á útþenslusvið 
loftpúðans. Ef þráðlaus búnaður í bíl er illa settur upp og 
loftpúðinn þenst út getur slíkt orsakað alvarleg meiðsl. 


Notkun tækisins meðan á flugi stendur er bönnuð. Slökkt skal 
á tækinu áður en gengið er um borð í flugvél. Notkun 
þráðlausra fjarskiptatækja í flugvél getur skapað hættu við 
stjórn flugvélarinnar, truflað þráðlausa símkerfið og verið 
ólöglegt. 


Umhverfi með sprengihættu 


Slökkt skal á tækinu á svæðum þar sem loft kann að vera 
sprengifimt og fara að öllum tilmælum á skiltum og 
leiðbeiningum. Dæmi um svæði þar sem loft kann að vera 


sprengifimt eru staðir þar sem beðið er um að drepið sé á vél 
bifreiðarinnar. Neistaflug á slíkum svæðum getur valdið 
sprengingu eða eldi og haft í för með sér líkamstjón og jafnvel 
dauða. Slökkt skal á símanum á eldsneytisstöðvum, svo sem 
við eldsneytisdælur á bensínstöðvum. Virða skal takmarkanir á 
notkun útvarpsbúnaðar á stöðum þar sem geymsla og dreifing 
eldsneytis fer fram, efnaverksmiðjum eða þar sem verið er að 
sprengja. Svæði þar sem loft kann að vera sprengifimt eru 
oftast auðkennd en þó ekki alltaf. Þar á meðal eru svæði undir 
þilfari á bátum; svæði þar sem efnablöndur eru geymdar eða 
búnar til flutnings; ökutæki sem nýta fljótandi svartolíugas 
(própan eða bútan) og svæði þar sem í lofti eru efni eða agnir, 
til dæmis korn, ryk eða málmduft. 


Öryggisupplýsingar um tölvuleiki 


Um ljósnæm flog Mjög lítill hluti fólks kann að fá flog þegar 
það sér vissar myndir, þar á meðal blikkandi ljós eða mynstur 
sem kunna að birtast í tölvuleikjum. Fólk sem hefur enga sögu 
um flog eða flogaveiki kann að vera með ógreint heilkenni sem 
getur valdið ljósnæmum flogaköstum þegar horft er á 
tölvuleiki. Þessi flog geta haft ýmis konar einkenni, þar á 
meðal vönkun, breytta sjón, augn- eða andlitskippi, kippi eða 
hristing í handleggjum eða fótum, vistarfirringu, rugling eða 
stutt vitundarleysi. Flogaköst geta einnig valdið 
meðvitundarleysi eða krampa sem geta valdið meiðslum ef 
viðkomandi fellur eða slær í nálæga hluti. 


Hætta skal spilun undireins og leita ráða hjá lækni ef einhver 
þessarra einkenna koma fram. Fullorðnir sem leyfa unglingum 
(eða börnum) að spila leikina skulu fylgjast með eða spyrja 
börnin um þessi einkenni þar sem þau eru líklegri til þess en 
fullorðnir að fá þessi flog. Hægt er að draga úr hættunni á 
ljósnæmum flogum með því að spila í vel upplýstu herbergi og 


VIÐBÓTARÖRYGGIS-UPPLÝSINGAR 


98 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


með því að spila ekki ef viðkomandi er syfjaður eða mjög 
þreyttur. Ef notandi eða eitthvert skyldmenni hans hefur sögu 
um flogaköst eða flogaveiki skal leita ráða hjá lækni fyrir 
spilun. 


Spilað af öryggi Taka skal hlé frá spilun á hálftíma fresti hið 
minnsta. Hætta skal spilun undireins ef vart verður við þreytu 
eða ef óþægileg tilfinning eða sársauki gerir vart við sig í 
höndum og/eða handleggjum. Ef einkennin eru þrálát skal leita 
ráða hjá lækni. 


Notkun á titringi getur aukið á meiðsl. Ekki skal kveikja á 
titringi ef notandi þjáist af einhverjum sjúkdómi í beinum eða 
liðum fingra, handa, úlnliða eða handleggja. 


Neyðarsímtöl 


Mikilvægt: Þráðlausir símar, þar á meðal þetta tæki, 
nota útvarpsmerki, þráðlaus kerfi, kapalkerfi og 
notendaforritaðar aðgerðir. Því er ekki hægt að 
tryggja samband við hvaða skilyrði sem er. Því skyldi 
aldrei treysta eingöngu á þráðlaust tæki ef um er að 
ræða bráðnauðsynleg fjarskipti, t.d. í bráðatilvikum. 


Hringing neyðarsímtals: 
1 
Ef slökkt er á tækinu skal kveikja á því. Athuga skal hvort 
nægur sendistyrkur sé fyrir hendi. 
Í sumum símkerfum kann að vera farið fram á að gilt SIM- 
kort sé rétt sett í tækið. 
2 
Styðja skal á 
eins oft og þarf til að hreinsa skjáinn 
og gera tækið tilbúið fyrir símtöl. 
3 
Opinbera neyðarnúmerið fyrir viðkomandi svæði er fært 
inn. Neyðarnúmer eru breytileg eftir stöðum. 
4 
Stutt er á takkann 
. 


Ef ákveðnar aðgerðir eru í notkun þarf ef til vill að slökkva á 
þeim áður en neyðarsímtal er mögulegt. Ef tækið er með 
utannets- eða flugsniði þarf að skipta um snið til að gera 
símaaðgerðina virka áður en hægt er að hringja neyðarsímtal. 
Nánari upplýsingar má fá í þessari handbók eða hjá 
þjónustuveitunni. 


Í neyðarsímtali þarf að gefa upp allar nauðsynlegar 
upplýsingar eins nákvæmlega og kostur er. Þráðlausa tækið 
getur verið eina samskiptatækið á slysstað. Ekki má slíta 
símtali fyrr en að fengnu leyfi til þess. 


VIÐVÖRUN! Í utannets-sniði er alls ekki hægt að 
hringja úr (eða svara) neinum símtölum, ekki heldur 
neyðarsímtölum, né nota aðrar aðgerðir sem þurfa 
stuðning símkerfis. 


Vottunarupplýsingar (SAR) 


ÞETTA TÆKI ER Í SAMRÆMI VIÐ ALÞJÓÐLEGAR VIÐMIÐANIR 
UM ÁLAG AF VÖLDUM ÚTVARPSBYLGNA Á FÓLK 


Þráðlausa tækið er útvarpssendir og móttökutæki. Það er 
hannað og framleitt með tilliti til marka alþjóðlegra viðmiðana 
(ICNIRP) um álag af völdum útvarpsbylgna á fólk. Þessi mörk 
eru hluti ítarlegra viðmiðana sem ákvarða leyfilegt hámark 
útvarpsbylgjuorku sem almenningur getur komist í snertingu 
við. Þessar viðmiðanir voru settar af sjálfstæðum 
vísindastofnunum með reglubundnu og ítarlegu mati á 
viðeigandi vísindarannsóknum. Í viðmiðununum eru talsverð 
öryggisfrávik til að tryggja öryggi allra, burtséð frá aldri eða 
heilsufari. 


Í álagsstaðlinum fyrir þráðlaus tæki er notuð mælieiningin 
eðlis-gleypnihraði, á ensku Specific Absorption Rate eða SAR. 


VIÐBÓTARÖRYGGIS-UPPLÝSINGAR 


99 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Efri mörk SAR samkvæmt alþjóðlegu leiðbeiningunum eru 
2,0 W/kg*. Mælingar á SAR eru gerðar þegar fólk stendur í 
eðlilegri stöðu og tækið sendir af mesta leyfða styrk á öllum 
prófuðum tíðnisviðum. Þó að SAR-styrkurinn sé mældur á 
hæsta leyfða sendistyrk getur SAR-styrkur tækisins í notkun 
verið langt undir hámarksgildinu. Það er vegna þess að tækið 
er hannað til að vinna á mörgum styrkstigum svo að það þurfi 
aðeins þann styrk sem til þarf til að ná sambandi við símkerfið. 
Almennt gildir að því nær sem notandinn er grunnstöð, þeim 
mun minni styrk notar tækið. 


Hæsta SAR-gildi fyrir þetta tæki þegar það var mælt með 
notkun við eyrað er 0,57 W/kg. 


Þetta tæki uppfyllir viðmiðanir um álag af völdum 
útvarpsbylgna á fólk við notkun hvort sem er í eðlilegri stöðu 
við eyrað eða þegar því er haldið í a.m.k. 2,2 sm fjarlægð frá 
líkamanum. Ef tækið er borið á líkamanum með aðstoð tösku, 


beltisklemmu eða haldara, ætti slíkur búnaður ekki að 
innihalda málm og hann ætti að halda tækinu í a.m.k. 2,2 sm 
fjarlægð frá líkamanum. 


Svo að hægt sé að senda gagnaskrár eða skilboð þarf tækið 
góða tengingu við símkerfið. Í sumum tilvikum getur sending 
gagnaskráa eða boða tafist þar til slík tenging er tiltæk. Ganga 
skal úr skugga um að ofangreindum fjarlægðarfyrirmælum sé 
fylgt þar til sendingu er lokið. 


* Efri mörk SAR fyrir almenna notkun þráðlausra tækja eru 
2,0 wött/kílógramm (W/kg) að meðaltali á hver 10 grömm af 
líkamsvef. Í viðmiðununum eru talsverð öryggisfrávik til að 
auka vernd almennings og taka tillit til breytileika í mælingum. 
SAR-gildi kunna að vera breytileg milli landa sökum 
mismunandi upplýsingaskyldu og tíðnisviðs. Upplýsingar um 
SAR í öðrum löndum má finna í upplýsingum um vörur á 
www.nokia.com. 


100 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Atriðaskrá 


A 
Aðgangsnúmer 43 
Aðgangsstaðir 38 
Frekari stillingar 41 
Stillingar 39 
Aðgerðaleysi 
Sjá Biðhamur 
Afritun 
Tengiliðir á milli SIM-kortsins og 
minnis tækisins 49 
Texti 58 
Á 
Áminning 
Sjá Dagbók, viðvörun 
B 
Biðhamur 21 
Bluetooth 
Pörun 92 
Pörun, útskýring 92 
Pörunarkröfur 92 
Slökkt 94 
Stöðuvísar tengingar 93 
Tengikröfur 92 
Tengilykill frá framleiðanda 92 
Tengilykill, útskýring 92 
Tækistákn 92 


Vistfang tækis 92 
Blundur 
Vekjari 81 
Viðvörun í dagbók 75 
Bókamerki, útskýring 84 
D 
Dagbók 
Færslur sendar 75 
Notkun PC Suite 75 
Viðvörun 75 
Viðvörun í dagbók stöðvuð 75 
Dagsetning 
Stillingar 42 
DNS, Kerfi lénsheita, útskýring 41 
E 
Einmenningstölva 
Tenging 94 
F 
Fast númeraval 44 
Flýtivísar 
í biðham 21 
í Myndum 52 
í Uppáhalds 82 
Forrit, Java 87, 88 
Fyrirframgreidd SIM-kort 32 


G 
Gagnatengingar 
Vísar 22 
Geisladiskur 94 
GPRS 38 
Gagnamælir 33 
Stillingar 42 
Útskýring 38 
H 
Handfrjálst 
Sjá Hátalari 
Hátalari 26 
Settur á 26 
Slökkt á hátalara 26 
Hjálp 17, 19 
Hljóð 
Hljóð tekið af hringingu 29 
Persónulegir hringitónar 
fjarlægðir 49 
Stillingar 73 
Upptaka hljóða 81 
Hljóðstyrkur 26 
Hátalari 26 
Meðan á símtali stendur 27 
Hraðval 28 
Hreinsa skjá 
Sjá Biðhamur 


101 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Hringitónar 
Bæta við persónulegum 
hringitónum 49 
Móttaka hringitóna 
í textaboðum 62 
Stillingar 73 
Hugbúnaður 
SIS-skrá flutt í tækið 87 
I 
Internet-aðgangsstaðir 
Sjá Aðgangsstaðir 
IP-númer, útskýring 41 
ISDN, útskýring 40 
J 
Java 
Sjá Forrit. 
K 
Klippa 
Texti 58 
Klukka 
Blundur 81 
Stillingar 81 
Viðvörun 81 
L 
Leikir 
Eyða gögnum leikja 17 
Leikur hafinn 16 
Margir leikmenn 16 
Sniðið Ótengt 73 


Stjórna gögnum leikja 16 
Leikjakort 14 
Líma 
Texti 58 
Lítið minni 
Minnisnotkun skoðuð 23 
M 
Margmiðlunarboð 59 
Endurspilun hljóða 62 
Spilun hljóða 62 
Minniskort 14, 24 
Lykilorð 25 
Opnað 25 
Myndir 
Bæta myndum við 
spjald tengiliðar 49 
Skoðað 52 
Myndupptaka 53 
N 
Notkunarskrár 
Innihaldi eytt 33 
Leit með afmörkunum 33 
Númerakóði læsingar 43 
P 
PC Suite 
Dagbókargögn 75 
PIN-númer 43 
Pósthólf 63 


R 
Raddmerki 50 
Bætt við 50 
Hringt 50 
Raddstýrð hringing 50 
S 
Sending 
Spjalda tengiliða, viðskiptakorta 49 
SIM-kort 
Afritun nafna og númera 49 
Nöfn og númer 34 
Skilaboð 66 
Skilaboð á SIM-korti 34 
SIS-skrá 87 
Símtalaskrá 
Sjá Notkunarskrá 
Símtöl 
Á milli landa 27 
Flutt 29 
Kostnaðarmörk 32 
Móttekin 31 
Stillingar 36 
Stillingar fyrir flutning símtala 30 
Tími 31 
Valin númer 31 
Skilaboð 
Margmiðlunarboð 59 
Skrifa tölvupóst 59 
Skilaboð frá endurvarpa 67 
Skilaboð í talhólfi 27 


102 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 


Skilaboðamiðstöð smáskilaboða 68 
Skilaboðastöð textaboða 
Nýrri stöð bætt við 68 
Skipt á milli forrita 20 
Skoða myndir 52 
Skrársnið 
SIS-skrá 87 
Skyndiminni 86 
Smámyndir 
Á spjald tengiliðar 48 
SMS-miðstöð 68 
Spjöld tengiliða 
Hringitónar fjarlægðir 49 
Myndum bætt við 48 
Stillingar 
Aðgangsnúmer 43 
Aðgangsstaðir 39 
Bluetooth 91 
Dagbók 76 
Date and time 42 
Flutningur símtala 30 
Forrit (Java™) 89 
Gagnatengingar 38 
Hljóð 73 
Notkunarskrár 33 
Númerakóði læsingar 43 
PIN-númer 43 
Sérsnið fyrir leikjatölvuna 21 
Skjár 36 
Skjávari 36 


Tungumál 35 
Upprunalegar stillingar 36 
Útilokanir 46 
Vottorð 45 
T 
Talhólf 27 
Símtöl flutt í talhólf 30 
Tengiliðaspjald 
DTMF-tónar geymdir 30 
Tengistillingar 38 
Tengivísar 
Bluetooth 93 
GPRS 22 
GSM-gagnasímtal 22 
Tími 
Stillingar 42 
Tölvupóstur 59 
Opna 64 
Ótengt 66 
Sóttur úr pósthólfi 64 
Viðhengi skoðuð 65 
Ytra pósthólf 63 
Tölvutengingar 94 
U 
Upplýsingaþjónusta 
Sjá Skilaboð frá endurvarpa 
Upptaka raddmerkja 50 
USSD-skipanir 67 


V 
Valmynd 
Endurröðun 21 
Vefur 
Aðgangsstaðir, sjá Aðgangsstaðir 
Viðvaranir 
Vekjari 81 
Viðvaranir í dagbók 75 
Vísar og tákn í biðham 22 
Vottorð 45 
Y 
Ytra pósthólf 63 


